I 



















































































Bendingar til búnaðarbóta 

1. GOTT trTSÆÐI; Manitobabændur skaðast árlega svo miljónum dollara 
skiftir á þvi að nota skemt útsæði. Sérhver bóndi ætti að sá til útsæðis í sér- 
stakan blett, undirbúa hann sem bezt, nota aðeins beztu korntegund, er laus 
væri við ryð og skemdir, óblönduð öðrum tegundum eða illgresisfræi. Hann 
ætti svo að láta þreskja þetta sér, geyma það í sérstöku húsi og nota svo til 
útsæðis. Með þessu mundi hann stórum bæta uppskeruna árlega. 

2. CTRYMING IL.LGRESIS: Vissasti vegurinn til þess að tapa peningum 
er að sá í akur, sem er fullur af illgresi. The Weeds Commission, Manitoba 
Department af Agriculture, Winnipeg, veitir hverjum bónda upplýsingar, 
hversu fara skal með land, sem fuit er af illgresi. 

3. FRJóSEMI LANDSINS: Notið allan heimafenginn áburð á akrana. Ef 
þér þarfnist leiðbeininga um hagkvæmustu aðferðir, skrifið, Agronomy 
Department, Manitoba Agricultural College, Winnipeg. 

4. PLÆGIÐ SNEMMA A HAUSTIN: Reynslan hefir sýnt, að plæging, 
sem gerð er snemma á haustin, gefst betur en siðplæging. 

5. LEGGIÐ RÆKT VIÐ KYNBÆTUR: Það borgar sig að nota eingöngu 
beztu skepnurnar til undaneldis. Akveðið hvaða alidýra kynstofn er þrifa- 
mestur, og verið svo ekki að breyta til með hann. Athuga skal, að það er 
gagnstætt lögum að láta graðhesta, eldri en ársgamla, naut eldri en 9 mán- 
aða, gelti eldri en 4 mánaða, ganga lausa, á hvaða tíma árs sem er. Enn- 
fremur gildir hið sama um hrúta, er orðnir eru 4 mánaða gamlir, á tíma- 
bilinu frá 1. ágúst til 1. apríl. 

6. SKEPNU-HIRÐING: Gefið skepnunum vel. Afhyrnið nautgripi og rófu- 
skellið lömbin á réttum tíma. 

7. MEÐFERÐ EGGJA: Haldið alifuglahúsunum hreinum, svo eggin verði 
ekki óhrein. Skiftið iðulega um hálm í hreiðrunum. Eniangrið hanana frá 
fuglahjörðinni eftir að hænumar fara að sitja á. 

8. óStrR RJÓMI: Rjómi er flokkaður eftir gæðum í smjörgerðarhúsunum, 
og borgaður að sama skapi. Geymið rjómann þar sem hann helzt kaldur. 
Smjör er betra úr ósúrum en súrum rjóma. Um hvernig búa skuli til kæli- 
trog, fyrir rjóma, leytið upplýsinga hjá: Dairy Branch, Department of 
Agriculture, Winnipeg. 

9. KOMIÐ UPP GóÐUM GARÐI: Það borgar sig fyrir hvem mann, sem 
á blett af landi, að koma upp góðum matjurtagarði. Ef unt er að hafa 
raðimar nógu langar, má nota hest við ræktunina og sparar það mikla 
vinnu. 

10. BtiNAÐARBÆKLINGAR: Margir ágætir bæklingar um akuryrkju 
hafa verið gefnir út af The Dominion Department of Agricuiture, The 
Manitoba Department of Agriculture, The Agricultural Press. Lesið þá 
eins marga og þér hafið tíma til. The Manitoba Department of Agriculture. 
sendir yður þá, ef þér óskið þess. 


A. PREFONTAINE 


MINISTER OF AGRICULTURE AND IMMIGRATION. 




Œtmarít 

IÞ>jó(5irsBMin\isíéIIsigs Hsleradlmgíai 

XIII. ÁRGANGUR 

Tilgangur félagsins er: 

1. Að stuðla að því af fremsta megni, að íslendingar megi 
verða sem beztir borgarar í hérlendu þjóðlífi. 

2. Að styðja og styrkja íslenzka tungu og bókvísi í Vest- 
urheimi. 

3. Að efla samúð og samvinnu meðal íslendinga austan 
hafs og vestan. 

Þetta er sá félagsskapur meðal íslendinga í Vesturheimi, er 
aðallega byggir á þjóðernislegum grundvelli, á svipaðan hátt og 
ýms þjóðernisfélög hér í álfu, svo sem “The United Scottish’’, 
“Sons of England’’ o. fl. 

Hver einasti íslendingur í þessu landi ætti að vera í félaginu. 
Ársgjald fyrir fullorðna er $1.00, unglinga frá 10 til 18 ára, 25 
cent, börn innan 10 ára aldurs, 10 cent. Hver skilvís félagsmaður, 
er greiðir $1.00 árstillag, fær Tímaritið ókeypis. 

Markmið félagsins er, að vinna að framförum og samheldni 
meðal íslendinga hér í álfu, og að hjálpa til þess, að unglingum 
gefist kostur á að læra íslenzku, eftir því sem ástæður foreldr- 
anna kunna að leyfa. 

Allar upplýsingar um félagið veitir “Félagsstjórnin’’ og má 
skrifa til hennar. Inngangseyrir og ársgjöld sendist “Fjármála- 
ritara”, en áskriftargjald að Tímaritinu “Skjalaverði”. 

Þjóðræknisfélag íslendinga í Vesturheimi. 

Winnipeg, Manitoba. 


JAMIESON & BROWN 

LIMITED 

General Insurance Agents 
Fire Insurance 

201 McARTHR BLDG.-WINNIPEG, MAN. 

PHONE 23 828 




2 TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISPÉLAGS ÍSLENDINGA 


Varist að Gera Axarskaft 

Þegar þér eruð að velja áburðarolíu fyrir bílinn yðar, flutnings- 
vagninn eða dráttvélina. 

Bezta olían, sem nú fæst, er einnig að öllu samanlögðu ódýrust. 

BIÐJIÐ UM 

William Penn Motor Oil 

(“Eyðir minna á míluna”) 

BÚIN TIL HJÁ: 

North Star Oil Co., Limited 

400 UNDIRSTÖÐVAR í VESTUR-CANADA) 


VULCAN IRON WORKS Ltd. 

Stofnað 1874 

Elzta járn- og stálverksmiðja í Vestur-Canada. 

Smíðar 

KATLA — VÉLAR — VATNSGEYMA — REYKHÁFA — PLATE 
WORKS — SKRAUT JÁRNVERK — BYGGINGA STÁL 
FIRE ESCAPES — HYDRANTS 
JÁRN-, STÁL- OG BRASS-PÓSTA 

Góð og skjót afgreiðsla. 


WINNIPEG 


MANITOBA 







A. Heiðursfélagar 

Próf. Árni Pálsson 
Reykjavík, Island 
Einar H. Kvaran, rith., 
Reykjavík, Island 
Jóhannes Jósefsson, 
íþróttameistari, 
Reykjavík, Island. 

J. Magnús Bjarnason rith. 

Elmros, Sask. 

Þorb. Bjarnarson, skáld, 
Pembina, No. Dak. 
Próf. Halld. Hermannsson, 
Ithaca, N. Y. 

Vilhjálmur Stefánsson, 
L.L.D. 

New York, N. Y. 

B. Æfifélagar. 

Þorgils Þorgeirsson, 
Winnipeg, Man. 

C. Arsfélagar 

1. ÍSLAND. 

Mrs. Kristjana Eyjólfson 
Aðalbj. Johnson 
Reykjavík. 


Páll Bjarnason, 

Presthólar, 
N.-Þingeyjarsýslu 
óskar Borg, 

Reykjavík. 

Séra Friðrik Hallgrímsson 
Dómkirkjuprestur, 
Reykjavík 

ólafur Helgason, læknir, 
Reykjavik 
Guðm. Th. Gíslason, 

V erzlunarmaður 
Reykjavík 

Elizabet Þ. Benonýsdóttir, 
Fosskoti, 

V.-Húnavatnssýslu 

2. CANADA 

Antler, Sask. 
Guðmundur Davíðsson 
Bergvin Johnson 

Árborg, Man. 

Miss Halldóra Anderson 
Björn Árnason 
Guðjón Abrahamsson 
Mrs. P. K. P. Bjarnason 
P. K. P. Bjarnason 
Dr. S. E. Björnsson 
G. O. Einarsson 


Gerða Christopherson 
Luther A. Christopherson 
Jón Gíslason 
Tryggvi Ingaldson 
Böðvar H. Jakobsson 
Marteinn M. Jónasson 
Finnbogi Finnbogason 
S. S. Johnson 
Eddy Johnson 
K. Th. Johnson 
B. J. Lífmann 
Séra Sig. ölafsson 
Mrs. Sesselja Oddson 
Sigurjón Sigurðsson 
S. Arthur Sigurdson 
Gunnar Sæmundsson 
Stefán Stefánsson 

Arnes, Man. 

Helgi Elíasson 
Guðm. Elíasson 
Mrs. Guðhún Jónsson 
Isleifur Helgason 
Mrs. Anna H. Helgason 
ólafur Jónasson 
Jónas ólafsson 

Ashern, Man. 
Sigurður Guðmundsson 
Hermann Helgason 
Sigurg. Pétursson 


GEFIÐ GAUM MALARAR 

i síðastliðin tuttugu ár höfum vér verzlað 
við húsasmiði og málara, og ávalt gert við- 
skiftavini vora ánægða, og fullnægt öUum 
kröfum þeirra, með afgreiðslu, verð og 
vörugæði. 

Vér höfum enn ekki heyrt getið um gljá- 
mál, er sliapi fegurri gljáa, en gler væri, 
og það þó skilyrði séu óhagstæð, en Ripolin, 
Þrennskonar tegundir, slétt, gljáandi og 
glæst. 

Vér ábyrgjumst ágæti LANGMUIR’S 
FLAT FINISH, LIQUID GRANITE og 
SHINGLE STAIN, LANGMUIR’S INSIDE 
VARNISH og í einu orði sagt, allar þær 
vörur, er vér höfum á boðstólum. 

Verðlisti sendur þeim 
er um biður. 

The Western Paint Co. 

Winnipeg ••• ••• ••• Limited 








4 TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 





—7 Ywy/^ESIÍ 

syr fk n 


ii m////. 

W»Sll) /émSm l Ð/ 

infH 







iiwm 


«iii5 


$1,000 inneign á banka 

Vasapeningar byrjuðu hana. 

Vinnulaun juku hana. 

Vextir lögðust við hana. 

Bankinn verndaði hana. 

Lukkan hafði ekkert með það að gera 


SKIFTIÐ VIÐ ROYAL BANKANN. 


The Royal Bank 
of Canada 




AUGLÝSINGAR 


5 


Guðmundur Sigurðsson 
Halldór Thorkelson 
O. D. Thorlacius 

Baldur, Man. 
Sigurður Antoníusson 
Jónas Björnsson 
Ottó Björnsson 
C. Benediktsson 
Kristján Isfjörð 
B. P. Isberg 
Thorfinnur Jóhannesson 
Fred Jóelsson 
Árni Jósephsson 
Ingi Jóhannsson 
Thorsteinn Swainson 
Sigtryggur Sigvaldason 
Einar Sigvaldason 
Thor. Sigvaldason 
John C. Skardal 
J. K. Sigurðsson 
Björgúlfur Sveinsson 
Belmont, Man. 

Jón Stefán Bjömson 
Bifrost, Man. 
Hallur F. Thorvarðson 
Bowsman River 
Guðbjörg Danielson 
Brandon, Man. 
Guðríður Agnes 
Gunnlaugson 

Brown, Man. 

Gísli Árnason 


Calgary, Alta. 
Sigurður Sigurðsson 
Camp Morton, Man. 
Miss Margrét Sveinson 
Cloverdale, B. C. 
P. G. Isdal 

Cypress River, Man. 
Ingólfur Árnason 
Thorsteinn Holm 
Jón Th. Johnson 
M. J. Nordal 
Magnús Nordal 
Sigurður Pétursson 
Edfield, Sask. 
Mrs. Gróa Skagfjörð 
Kristín Guðbjörg 
Skagfjörð 

Elfros, Sask. 
Helgi Sveinbjömsson 
Eriksdale, Man. 

S. D. B. Stephanson 
Foam Lake, Sask. 
Mrs. Fanny Inge 
Miss Málmfríður Inge 
Ebor, Man, 
Hinrik Johnson 

Framnes, Man. 
Bergur Guðmundsson 
Magnús Gíslason 
Thórður Helgason 
Snæbjörn S. Johnson 


Jón Snorri Johnson 
Kristján Johnson 
Kjartan Haraldur Johnson 
Guðmundur Magnússon 
Margrét G. Magnússon 
Páll Stefánsson 
Magnús Sigurðsson 

Geysir, Man. 
Þórður Anderson 
iMargrét Bjarnason 
Einar Benjamínsson 
Timóteus Böðvarsson 
Björn Bjamason 
Mrs. J. Böðvarsson 
r l ómas Björnsson 
G. O. Gíslason 
G. J. Magnússoi 
Vi bjálmur Oddsson 
Gunnl. K. Oddssol 
Vnhelm Pálssou 
Mis. Kristín Scnram 
J. G. Skúlason 
Jór. Skúlason 
I riðfinnur Sigurðssoa 

Gimli, Man. 

Jakob Briem 
Mrs. Jónína Chr'stie 
Eteíán Eiríksson 
Guðm. Fjeldsted 
J ól Guðmunds.ion 
M:‘S Ásdís Hinriksson 
A. B. Olson 


CITY HYDRO 

hefir sparað íbúum bæjarins miljónir dollara 

með 

lágu verði á raforku. 

Notið yðar eigin 

UOS- og ORKU 

á heimilum og í viðskiftahúsum. 


ORKAN A 
FRAMLEIÐSLU- 
VERÐI. 


Cfhj ofWmnfpcg 
HgdroHectrfcSustera 


55-59 VOár PRINCESS ST. 


HYDRO SKLFTA- 
\TNIR EFLA 
HYDRO KERFIÐ 



6 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


21. &. Parbal 

Útfararstjóri 



Tals. 86 607 og 86 608 


ígtnntpeg 


jflanítotia 










AU GLÝSIN GAR 


7 


E’li Jóhannsson 
, f ón Magnússon 
B. B. Olson 

Mrs. J. P. Sólmundsson 
Hjálmur Thorsteinsson 
Guðm. Thorsteinsson 
Glenboro, Man. 

Páll Anderson 
Kristján Gunnar Anderson 
Mrs. Sigmar Bjarnason 
Fr. Friðriksson 
Theodor Jóhannsson 
Alex Eldjárn Jónsson 
John Helgason 
Hans Johnson 
G. S. Johnson 
Stefán S. Johnson 
G. Lambertsen 
G. B. Mýrdal 
P. G. Magnús 

G. J. Oleson 
T. ólafsson 
Arni J. Pálsson 

J. E. Sigtryggsson 

H. Sigtryggsson 
Miss Ragnheiður J. 

Davidson 

Gull Lake, Sask. 
Vigfús Jónsson 

Hayland, Man. 
Hávarður Guðmundsson 
Sigurður B. Helgason 
Geirfinnur Pétursson 


Hecla, Man. 
Finnur Bjarnason 

Hnausa, Man. 
Hallgrímur Austmann 
Frímann Frímannsson 
Sigurlaug Helgason 
H. Hildibrandsson 
Bjarni Marteinsson 
Gísli Sigmundsson 
Kr. B. Snæfeld 
Jón B. Snæfeld 
Gestur Vidal 
Sigurrós Vidal 
S. J. Vidal 

Husavick, Man. 
W. B. Arason 

Innisfail, Alta. 

J. Björnsson 

Keewatin, Ont. 
Mrs. S. Björnsson 
Mrs. Kristín Borgfjörð 
Gugðjón Hermannsson 
Th. Johnston 
C. Magnússon 
Sigurður Magnússon 
Þorvarður Sveinsson 
Mrs. B. Sveinsson 
Stefán Sveinsson 
Bjarni Sveinsson 
Magnús Sigurðsson 
Sigurður Sigurðsson 
Mrs. M. Sigurðsson 


J. Thorsteinsson 
W. Thordarson 

Langruth, Man. 
Sigurður Finnbogason 
Mrs. S. Finnbogason 
Jón Halldórsson 
Böðvar Johnson 
Björn Kristjánsson 
Mrs. Ingib. Kristjánsson 
H. A. Thompson 
Albert Thordarson 
Bjarni Tómasson 
John Thorsteinsson 
Mrs. J. Thorsteinsson 
Lundar, Man. 
Björn Björnsson 
Ágúst Eyjólfsson f 
Mrs. Guðrún Eyjólfsson 
Emil Eyjólfsson 
Guðm. Ágúst Eyjólfsson 
Gisli Grimsson 
Eiríkur Hallsson 
Jón Sigurðsson 
Jóhannes Sigurðsson 
Markerville, Alta. 
Mrs. Helga Stephansson 
Markland, Man. 
Guðm. Sigurðsson 

Medicine Hat, Alta. 

E. J. Thorlaksson 

Moose Jaw, Sask. 
Mrs. Inga Thorlakson 


SKRIFIÐ OSS VIÐVÍKJANDI HINNI 

Nýju 14. Utgáfu 

Encyclopaedia Britannica 

Hvort sem það er lestur til skemtunar eða fróðleiks, sem þér æskið, 
getið þér veitt yður hann með því að hafa við hendina hina nýju 
Britannica. 

I hinum tuttugu og fjórum bindum hennar er mikil fræðsla fólgin. Þar 
má heita samanþjappaður á hagkvæmasta hátt, eldri og nýrri fróðleikur. 
Um hvaða efni sem er, getið þér þar séð, hvað helztu höfundar segja um það. 

Munið, að þetta er ný útgáfa. Aðeins i fáum efnum, þar sem frásögnin 
varð ekki bætt, hefir lesmálinu ekki verið breytt frá því, sem það var í 
eldri útgáfum. 

Fást i bandi af sex mismunandi gerðum á verði frá 

$ 97- 50 tH $ 250- 00 

Seldar á tíma ef æskt er, með sanngjarnri aukaþóknun. 


^T. EATON C9, 





8 


TÍMARIT ÞJ ÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


Thorkelsson’s 

Box Manufacturers 
Limited 

Búa til umbúðakassa af öllum 
gerðum. 

Öllum pöntunum veitt sama athygli. 
Engin of smá. Engin of stór. Gnægð- 
ir af fisk- og eggjakössum ávalt 
fyrirliggjandi. — Þeir Islendingar, er 
hafa nothæfan við í kassa, gerðu vel 
í því að tilkynna félaginu það. Fljót, 
áreiðanleg og ánægjuleg viðskifti á- 
byrgst. — Stærsta íslenzka verk- 
smiðjan í Canada. óskað eftir við- 
skiftum tslendinga. 

SOFFANIAS THORKELSSON 

framkvæmdarstjóri. 

1331 Spruce St. — Winnipeg 


Sími: 22 191 — 


HeimUi: 27 224 


RJOMA 

SENDENDUR! 

Eruð þér einn af mörgum, 
sem njóta hagnaðarins af 
því, að senda rjómann til 
samvinnu smjörgerðar fé- 
lagsins? 

Ef ekki, þá sendið hann 
—Til— 

Manitoba Co-Operative 
Dairies Limited 

Winnipeg, Brandon 
eða Dauphin. 


TIL HLJÓÐDEYFUNAR í HÚS OG STÓRBYGGINGAR 

Notið 

“TEN TEST” Insulatiná 
Building Board 

Hið eina, sem búið er til hér í Canada og gerir gólf og þiljur hljóðheldar. 
Búið til í stórum, samstæðum flekum, límlaust og á þykt við vanalegan 
borðvið. 

Biðjið um “Ten Test” og takið ekki við neinu í þess stað. 

T. R. í)u ii ii Lumber Co. 

Limited 

WINNIPEG, MANITOBA 

Umboðsmenn i Vesturlandinu fyrir 

Internationai Fibreboard Co., Ltd. verksmiðjurnar. 






AUGLÝSINGAR 


S) 


Mozart, Sask. 

Jón Arngrímsson 
Jens Elíasson 
A. G. Gíslason 
Finnbogi Guðmundsson 
Kristján Jósepsson 
Th. S. Laxdal 
Gunnar Lindal 
Kristján Pétursson 
J. S. Sigurðsson 
Mrs. J. S. Sigurðsson 
Magnús Sigurðsson 
Marínó Sigurðsson 
Magnús J. Skaftfeld 
Paul Thomasson 
Elías E. Vatnsdal 

Narrows, Man, 
Guðmundur Pálsson 
New Westminster, B. C. 
Loftur Goodman 

Oak Point, Man. 
Séra Guðm. Árnason 
Andrés J. Skagfeld 
Björn Sigurðsson 

Oak View, Man. 
Sigurður Sigfússon 
Búi Thorlacius 

Piney, Man. 

S. S. Anderson 
Mrs. S. S. Anderson 
Stefán Árnason 
Jón Davíðsson 
E. E. Einarsson 


Skapti Eyford 
Mrs. E. E. Einarsson 
Jón Jónsson 
Jóhannes Jóhannesson 
ólína A. Johnson 
Sigmar E. Johnson 
Guðrún V. Johnson 
Sigriður Johnson 
Karl Friðrik Johnson 
Sigurður J. Magnússon 
M. Magnússon 
Kristinn Norman 
P. S. Pétursson 
Thorsteinn Pétursson 
Björn Stefánsson 
J. Stephansson 
B. G. Thorvaldson 
Guðm. Thordarson 
Albert Thorvaldson 
Poplar Park, Man. 
Einar Guttormsson 
öskar Jóhannsson 
Sigurður Sigurðsson 
Powell River, B. C. 
Jón Sigurðsson 

Ked Deer, Alta. 
ófeigur Sigurðsson 
Mrs. Kristín Sigurðsson 
Reykjavík, Man. 
Arni Björnsson 
M. Erlendsson 
G. Erlendsson 
E. O. Erlendsson 


Miss Margrét Erlendsson 
O. Gíslason 
Ingvar Gíslason 
Mrs. Þóra Gíslason 
T. Kjartansson 
G. ólafsson 
O. W. ólafsson 
Ingim. ólafsson 
Tómas ólafsson 
A. Paulson 

Mrs. Eyvör Sigurðsson 
Óskar Sigurðsson . 

Riverton, Man. 
Halldór Austmann 
Mrs. G. M. K. Björnsson 
Jóhannes Helgason 
Skúli Hjörleifsson 
Pétur Jónasson 
Jón Sigvaldason 
Friðgeir Sigurðsson 
i' , ''rs. F. Sigurðsson 
Sigurbjöm Sigurðsson 
Oddur Thorsteinsson 
Sveinn Thorvaldson 
Mrs. Kristin Thorvaldson 
Sanford, Man. 
Sveinbjörn Hjaltalín 
Seikirk, Man. 

A. Bjarnason 

Siglunes, Man. 
Ásm. M. Freeman 
Guðm. Jónsson 
Jón J. Jónsson 


UNITED CRAIN GROWERS 

UMITED 


Hefir fjórðungs aldar reynslu í viðskiftum við bændur 
Vesturlandsins. 

Það hefir 450 kornhlöður og útskipunar kornhlöður í 
Vancouver og Port Arthur. 

Útflutnings skrifstofur eru í Winnipeg, New York og 
Vancouver. 

Aðal-skrifstofa: 

BANK OF HAMILTON BUILDING 

Winnipeg 



10 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISPÉLAGS ÍSLENDINGA 




lö o[IHl5nölMlí™ 


Pearl 


Soap 


Pearl 

White Naptha 
Soap 

Hin eina Naptha hvít-sápa 
sem búin er til í Vestur- 
Canada. Það hjálpar til við 
þvottinn, að hún freyðir vel 
og, Naptha olían uppleysir 
óhreinindin. 

Geymið umbúðirnar og tak- 
ið verðlaun fyrir þær. 

The 

Royal Grown Soaps 
Limilecl 

Winnipeg — Calgary — Vancouver 


Fullkomin Prentun 


Undir sama þaki og 
sömu ráðsmensku, með 
hinum allra fullkomn- 
ustu tækjum til að gera 
allskonar prentun, stein- 
prent, myndagerð. Vér 
gerum alt að verkinu. 

Öllum fyrirspurnum 
svarað tafarlaust. 


STOYEL COMPANT LIMITED 


BAKKATYNE AVE. 


WINNIPEG 






















AUGLÝSINGAR 


11 


Páll Jónsson 

Silver Bay, Man. 
Jón Björnsson 
Júlíus Gíslason 
Jón Gíslason 
Hallur Hallsson 
Björn Jónasson 

Steep Rock, Man. 
Hjörtur Guðmundsson 
Guðmundur Hjartarson 
Einar Johnson 
O. J. Olson 
ólafía Sigfússon 
Jón Stefánsson 
Pálmi Stefánsson 

F. E. Snædal 
Mrs. ólavía Vigfússon 
Swan River, Man. 
Halldór Egilsson 

Saskatoon, Sask. 
Próf. T. Thorvaldson 
Tantallon, Sask. 
Tryggvi Thorsteinsson 
Toronto, Ont. 

Miss Rósa Hermannsson 
Vancouver, B. C. 
Ben. B. Bjarnason 
Soffía Horner 
Marínó Kolbeins 
Sesselja Johnson 
Mrs. Valgerður Jósefsson 
Vestfold, Man. 
Guðmundur Stefánsson 


Victoria, B. C. 

Mrs. Margrét Brynjólfson 
Kristján Sivertz 

Víðir, Man. 

Mrs. Hildur Finnsson 
Sigurður Finnsson 
Gunnlaugur Holm 
Hjörtur Jónasson 
Ingigerður Jónasson 
V. Jóhannesson 
Ingvar Th. Kristjánsson 
Guðrún Magnússon 
Franklín Pétursson 
Jón Sigurðsson 
Helga Halldóra Sveinsson 
Mrs. Guðrún E.S. Sveinson 
Jón T. S. Sigurðsson 
Guðrún J. Sigurðsson 
Vogar, Man. 

B. Eggertsson 
Herðubreið Lestrarfélag 
Jónas Kr. Jónasson 
Árni G. Johnson 
Guðm. Johnson 
Ben. Rafnkelsson 

Wapah, Man. 

Fritz Erlendsson 
Gísli Jónsson 
Mrs. Margrét Johnson 
J. R. Johnson 

Winnipeg, Man. 

Lára Árnason 
Miss H. Bjarnason 


Mrs. G. Borgfjörð 
Mrs. Elízabet Brand 
Dr. A. Blöndal 
Guðm. E. Eyford 
Stefán Eymundsson 
Anna Eyford 
Bjarni Finnsson 

G. F. Gíslason 
Dr. M. B. Halldórsson 
Mrs. M. B. Halldórsson 
Lúlli Holm 
Mrs. P. N. Johnson 
Aðalbjörn Jónasson 
S. Jóhannsson 
Stefán Johnson 
John Christopherson 

G. F. Jónasson 
Jónas Jónasson 
Jóhanna Jónasson 
Mrs. Th. ólafsson 

Mrs. Stephan Stephanson 

H. Methusalemsson 
Dr. B. H. Olson 
Mrs. G. H. ölafsson 
G. K. ólafsson 
Björn Pétursson 
M. Pétursson 

Jón Sigurðsson 
J. J. Swanson 
Árni S. Storm 
Á. Sædal 
Einar Stefánsson 
Finnur Stefánsson 


ROBERT RETTIE 

Plumbing and Heating 


1 ^ 

Contractor 



—::— 


Þessi auglýsing er keypt af 

Plumbing, Steam, Hot Water 
and Gas Fitting. 


verzlunarfélagi í Winnipeg, er 

styrkja vill Þjóðræknisfélagið 

Áætlanir gerðar fyrir allskonar 
verki. 


og votta því virðingu sína og 

Samningsverk unnin fljótt 
og vel. 


vináttu. 

Sími 39 230, 462 Sherbrook St. 


'- 1 

Cor. Ellice, Winnipeg. 









12 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


ÁBYGGILEGAR-VÖRUR 



ÁVALT SELDAR MEÐ ENDURGREIÐSLUÁBYRGD 
ÁVALT REYNST ÓBRIGÐULAR 

Blue Ribbon Limited 


Canada Málið 
Húsin Yðar 

MALNINGIN ER FALLEGRI OG 
ENDIST LENGUR. 

Ctlit og ending einkenna CANADA 
PAINT. 

"Elephant Paint”, hrein blýhvíta er 
litar-undirstaðan í þessu “ágætis- 
máli”. Hin efnin eru hrein hörolía, 
örlítið af sínki, hin nauðsynlegu 
litarefni og storknunarefnið — er 
öllu þessu blandað saman í vélum, 
er framleiða þetta undursama, lit- 
fagra og endingarríka mál. 

CANADA PAINT “yndi Canada” 


Fágæt 

Skemtisigling 

til 

ilslands 

North Cape, Noregs, Danmerkur, 
Finnlands, Rússlands og Sviþjóðar 
með hinu nýja og skrautlega 
mótorskipi 

“KUNGSHOLM” 

Farið frá New York 28. júní 

Komið til baka 10. ágúst (eða seinna 
án nokkurs aukakostnaðar fyrir far- 
þega.) 

Upplýsingar um fargjald og ann- 
að fást hjá 

SWEDISH AMERICAN 
LINE 


1~0 Main St. 


Winnipeg, Man. 


























AUGLÝSINGAR 


13 


Kristján Stefánsson 
Séra Jóh. P. Sólmundsson 

F. Stephenson 
Joseph Thomson 
Winnipeg Beach, Man. 
Jón Kernested 

Wynyard, Sask. 
Svanhorg P. Jónasson 
Jóhanna Melsted 

Yarbo, Sask 
Valdimar G. Guðnason 

3. BANDARÍKIN 

Baltimore, Md. 

Dr. Stefán Einarsson 
Bantry, N. D. 

Helga Johnson 

Bellingham, Wash. 
Mrs. Jónína S. Bergmann 
Blaine, W’ash. 

S. A. Anderson 
Margrét J. Benedictsson 
Þórir Björnsson 
Séra Fr. A. Friðriksson 
Mrs. F. A. Friðriksson 
Agúst Jasson 
Gunnar Karvelsson 
Mrs. Kristín F. Líndal 
John Sigurðsson 
Þorgeir Simonarson 
Cavalier, N. D. 

J. K. Einarsson 


Einar G. Eiríksson 
Björn Sveinsson 

Chicago, III. 

Mrs. Paul J. Halldórsson 
Mrs. Dóróthy Pétursson 
Jóhannes Sveinsson 
C. H. Thordarson 
Arni Helgason 

Dovvagiac, Mich. 
Gunnar Arnason 

Duluth, Minn. 
Chris. Johnson 
Mrs. Chris. Johnson 
Duxby, Minn. 

Jón Magnússon 

J. J. Vatnsdal 

Edinburg, N. D. 
Hannes Bjömsson 
Margrét Guðmundsson 
Benóný Stefánsson 

K. G. Kristjánsson 

Fords, N. J, 
Eggert Eggertsson 
Garðar, N. D. 

Stgr. ísfeld 
Sigm. S. Laxdal 
Gamalíel Thorleifsson 
Jóhann Tómasson 

Gloucester, Mass. 
Einar Anderson 
Jónas B. Johnson 

Grafton, N. D. 
Guðjón Armann 


Grand Forks, N. D. 
Próf. Richard Beck 
Dr. G. J. Gíslason 
Hallson, N. D. 
Arni J. Jóhannsson 
Arni Magnússon 

Hallock, Minn. 

G. Goodman 

Hensel, N. D. 
Edward Bernhöft 
Páll Thorlacius 

Ivanhoe, Minn. 
Bjarni Guðmundsson 
Los Angeles, Calif. 
Þorgils Asmundsson 
Madison, W. V. 
Sigfús ölafsson 

Milton, N. D. 

S. S. Grímsson 

Minneota, Minn. 
Mrs. María G. Arnason 
Séra Gutt. Guttormsson 
Mountain, N. D. 
Jóhannes Anderson 
Stefán J. Hallgrímsson 
Þorgils Halldórsson 

H. F. Hjaltalín 
Chr. Indriðason 
Gunnl. Johnson 
K. N. Júlíus 
Sigurður Melsted 
Joseph J. Myres 
Haraldur ólafsson 






14 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 











AUGLÝSINGAR 


15 


Ingi J. Pálsson 
S. F. Steinólfsson 
S. Sigurðsson 
Séra H. Sigmar 
Thorl. Thorfinnsson 
National City, Cal. 
John S. Laxdal 
New York City, N. Y. 
Mrs. Thorstína Jackson 
Walters 

Dr. Páll Vídalín Jamieson 
Pembina, N. D. 
Guðjón Bjarnason 
Einar A. Einarsson 
G. Gíslason 

Mrs. Guðrún ólafsdóttir 
Johnson 

Miss Margrét Johnson 
G. V. Leifur 
Lena Oddsson 
Miss Rósa Stevenson 
Portland, Oregon. 
Guðmundur Thorsteinsson 
Roseau, Minn. 
Grímur ólafsson 

Rugby, N. D. 

Judge Guðm. Grimsson 
Santa Rosa, Calif. 
Jóhanna Melsted 
Miss Valla Melsted 
Sacramento, Calif, 

E. M. Thorsteinsson 
Seattle, Wash. 
Ragnheiður Goodman 
Séra A. E. Kristjánsson 
Séra K. K. ölafsson 
Séra Carl J. Olson 
Spanish Fork, Utah. 
Miss Ellen Jamieson 
Mrs. Ingibjörg Jamieson 
J. E. Jamieson 
William J. Johnson 
St. Paul, Minn. 
Gunnar B. Björnsson 


Sommerville, Mass. 
Mrs. Ingunn Allison 
Svold, N. D. 
Halldór Björnsson 
Guðbr. Erlendsson 
Tacoma, Wash. 
Mrs. Elín Carpenter 
E. S. Guðmundsson 
Zumbrota, Minn. 

M. A. Thorfinnsson 

Deildin Iðunn 

Leslie, Sask. 

Arni Árnason 
Rósmundur Ámason 
Helgi Árnason 
Stefán Anderson 
Mrs. Stefán Anderson 
H. D. Bjóla 
Jón Björnsson 
Skúli Björnsson 
G. J. Björnsson 

G. M. Benedictsson 
Bjarni Davíðsson 
Eiríkur Daviðsson 
Kristján Gabrielsson 
Gabríel Gabríelsson 
Halldór Gíslason 
John Goodman 
ðskar Gíslason 

Páll Guðmundsson 
Þorsteinn Guðmundsson 
Mrs. Th. Guðmundsson 
Mrs. Th. S. Halldórsson 

H. M. Halldórsson 
Stefán Helgason 
Hjálmar Helgason 
Jón Jóhannsson 
Hjálmar Jósepsson 
TT rs. H. Jósepsson 
Þóra Jósepsson 
Baldvin Jónsson 
Mrs. Rósa Jónsson 
S. G. Kristjánsson 
Páll Magnússon 


F. G. Nordal 
H. G. Nordal 
Mrs. H. G. Nordal 
T . B. Nordal 
Mrs. L. B. Nordal 
Kristján ólafsson 
Dr. J. P. Pálsson 
W. H. Paulson 
Albert Peterson 
Mrs. Alb. Peterson 
Jakob Peterson 
' si Pálsson 

Guðm. Sigurbjörnsson 
Sigurbjörg Sigurbjörnsson 
Soffía Sigurbjörnsson 
Gvða Sigurbjörnsson 
Sigurbjörn Sigurbjörnsson 
’-s. S. Sigurbjömsson 
Haukur Sigurbjörnsson 
Jóhann Sigurbjörnsson 
Sigmar Sigurðsson 
]' T rs. H. Steinberg 
Bjarni Pórarinsson 
Harry Þorsteinsson 
Þorsteinn Þorsteinsson 
Þorvaldur Þorvaldsson 

Deildin Harpa 
Winnipegosis, Man. 

Ingólfur Anderson 
Helgi Anderson 
Finnbogi Anderson 
Ármann Björnsson 
Vilhelm Björnsson 
Jónas Brynjólfsson 
Guðmundur Brown 
Guðm. Egilsson 
Mrs. G. Egilsson 
Malvin Einarsson 
Katrín Egilsson 
Mrs. B. Eiríksson 
Gimnar Frederickson 
Mrs. G. Frederickson 
óskar Frederickson 
Norma Frederickson 


100 herbergi með eða án baðklefa, 
á sanngjörnu verði. 

SEYMOUR 

HOTEL 

SIMI 28 411 

C. G. Hutchison, eigandi 
Market & King St.—Winnipeg, Man. 


HEILSAN . . . 

ER FYRIR ÖLLU! 

Etið meira 

Canada Bread 

Prægt fsTÍr bragðgæði og 
mikil næringarefni. 

SIMI :i»017 FRAIVK HANNIBAl 

rátSsmatSur. 






16 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLBNDINGA 


NAFNIÐ- 

“Standard Brands” 

Á miðanum á vörunum er trygging fyrir efnisgæðunum og 
sönnun fyrir verðmæti vörunnar. 

Meðal hinna vel þektu Standard Brands eru: 

Magic Baking Powder 

Fleischmann 9 s Yeast 

Chase & Sanborn’s 
Tea & Coffee 

Royal Baking Powder 

Gillex 

Gillett’s Flake Lye 

Búið til og selt af 

STANDARD BRANDS LIMITED 

Aðal-skrifstofa: — DOM. SQU. BLDG., MONTREAL 





TIMARIT 




ÞRETTÁNDI ÁRGANGUR, 1931 

Ritstjóri: RÖGNVALDUR PÉTURSSON 



WINNIPEG, MANITOBA 

Gefið út af Þjóðræknisfélag'i fslendinga í Vesturheimi 

1931 



Prentað hjá 

THE VIKING PRESS, LTD. 



Efnisyfirlit 


Bls. 


Alþýðuskáldið: próf. Sigurður Nordal (þýtt) . 52 

Á föstudaginn langa 1879: Páll ölafsson . 71 

Fyrir norðan (kvæði): séra Jónas A. Sigurðsson . 60 

Gamanvísur: Páll ólafsson . 70 

1. Orðadaður 

2. Meðalvegurinn. 

3. Hausavíxl. 

Hallgerður í Njálu: Magnús Sigurðsson á Storð . 75 

Hjá Páfa: Dr. Steingrímur Matthíasson . 71 

1 gullbrúðkaupi (kvæði): Jakobína Johnson . 6 

Kvæðaflokkur: Páll S. Pálsson . 27 


Éija-Grímur. 

Sumarlok: 

í gær. 

Haustnótt. 

Snjór. 

Maí. 

Fimm í austur, fimm í vestur. 
Að dagslokum. 


Dandnemaljóð: Jakobína Johnson . 5 

Dífsgleði og karlmenska Hannesar Hafstein: Guðm. Friðjónsson . 89 

Minningar (kvæði): Dr. Richard Beck . 18 

Nafnið (saga): J. Magnús Bjarnason . 63 

Nellie (dýrasaga): E. S. Guðmundsson . 126 

Sigurður Nordal: Dr. Stefán Einarsson . 7 

Stríðsskuldir (saga): Guðrún H. Finnsdóttir . 43 

Sumarskóli við Háskóla Islands: Dr. G. J. Gíslason . 19 

Söngvabrot: Gísli Jónsson . 49 


I. Minningalandið. 

II. Blómálfar. 

III. Skiinaðarskál. 

IV. Myrkur. 

V. Svartar rósir. 

VI. Draumar. 

VII. Æfiþættir. 

VIII. Eintal 


Tólfta ársþing Þjóðræknisfélagsins . 101 

Tyrkja-Gudda (kvæði): séra Jónas A. Sigurðsson . 59 

Um ólaf helga: Dr. Richard Beck . 32 

Æolos (Vikivaki): Ármann Björnsson . 47 












































Efttr Jakobinu Johnson. 


Móðir ljóðs og lista 
Lítur glæst í hilling 

Voldugt land í vestri. — 
Varpar fjarsýn gylling 
Yfir lönd og leiðir 
Leifs — og allra hinna, 

Er hún orlof veitti 
Óðul ný að vinna. 


Móðir Leifs—og landnáms— 
Lagði þeim í hjarta 
Er of sævi sigldu: 

Sæmdi lítt að kvarta, 

Þó að napran næddi 
Ný-bygð þeirra stundum. — 
Þó að lengi lifðu 
Ljóð frá kveðju fundum. 


Móðir Kára’ og Kjartans 
Kendi þeim að sækja 

Knátt, með list og leikni, 
Landnám sitt, og rækja 
Alt hvað gott og göfugt 
Gamla stofninn prýddi; — 
Alt hvað frjálst og fagurt 
Framtíð þeirra hlýddi. 


Móðir Ara og Egils 
Eldinn bað þá geyma 

Sagna- og ljóða-listar; — 
Láta frá sér streyma 
Áhuga og orku; — 
Andlegt landnám vígja 
Eldi erfða sinna 
Óðalinu nýja! 



6 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISPÉLAGS ÍSLENDINGA 


Móðir strengja Stephans 
Stolt í vestur lítur. — 
Enginn lá á liði! 

Langt mun áður slítur 
Tengslin — blítt er binda 
Börnin móður sinni. 

Lengi og ljúft hún geymir 
Landnemanna minni! 


1 GullbrmðKatspi. 


Fagurt mæla blöð, 

Er á blíðum haustdegi 
Berast hægt til hauðurs. 
—Berast með hiævi 
Blíðra minninga 
Sælu sumri frá. 

Glóa þau í litum 
Gulls og sólar, 

Rósa og röðuiskins. 

— Þannig muna þau, 

Og minnast hlýtt 
Ljóma liðins tíma. 

Mæla þau hljótt, 

En hjartað nemur 
Haustsins heiiaga mál. 


Um leið og \etur 
Að völdum sezt, 

Dreymir vo:.* fyrir dyrum. 

Hvar sem gulnað lauf 
Frá litlum kvisti 
Leysir leikandi blær, 
Leynist í ljúfdvala 
Laufblað nýtt, 

Og bíður vermandi vors. 

Lesum því kveðju 
Laufblaðs á hausti 
Sáttmála sumar-komu. 
Sjáum í undri 
Aftanroðans 
Árroða annars dags. 

Jakobina Johnson. 




Eftir dr. Stefán Einarsson. 


Inngangur. 

Islendingum austan hafs og vest- 
an mun hafa þótt það tíðindum 
sæta, er það spurðist, að Harvard 
háskóli hefði kvatt prófessor Sig- 
urð Nordal til að verða Charles 
Eliot Norton Professor of Poetry 
fyrir árið 1931-32. 

Er þetta allveglegt embætti, 
stofnað til minningar um prófessor 
C. E. Norton í líkingu við hið 
fræga “Professorship of Poetry” í 
Oxford. Er talið að þessar stöður 
séu einstakar í sinni röð. Og hvað 
embættið við Harvard snertir, þá er 
það augsýnilega heiðursstaða í tvö- 
földum skilningi: háskólinn býður 
til sín árlega þeim mönnum einum, 
sem hann vill heiðra og sem hann 
um ieið veit, að gera muni garð- 
inn að frægari. 

Er Nordal hinn fimti maður, 
sem haldið hefir embættið, hinir 
fjórir hafa verið: Gilbert Murray, 
Arthur MacLagan, H. W. Garrod 
og A. M. Hind — alt Englendingar. 
Og Nordal þannig, eigi aðeins hinn 
fyrsti Islendingur, heldur fjTStur 
manna utan hins ensku mælandi 
heims, sem hlotnast þessi heiður, 
og má nokkuð af því marka álit 
það, er hann hefir unnið sér með- 
al erlendra, og þá einkum ame- 
rískra mentamanna. 

En þótt Nordal sé eflaust jafn- 
góðkunnur íslendingum beggja 
megin hafs, þá þykir mér sem eigi 
mundi illa fallið, að Tímarit Þjóð- 


ræknisfélagsins geri félögum sín- 
um við þetta tækifæri nánari grein 
fyrir manni þeim, er svo hátt ber 
merki þjóðar sinnar. 

I. 

Þeir sem fylgst hafa með deilu 
þeirri, er þeir Einar H. Kvaran og 
Nordal hafa háð á ritvelli tímarita 
vorra, munu minnast þess, að deil- 
an snerist meðal annars um lífs- 
skoðanir tvær eldfornar, en þó á- 
valt nýjar, eins og dagur og nótt 
eru jafnný í dag og þau voru í ár- 
daga. — Einhyggja og tvíhyggja 
nefnast þær. 

Sem arftaki efnishyggjumanna 
og trúmanna í senn, tók Kvaran 
upp merki einhyggjunnar og varði 
það með sinni alkunnu ritlægni. 

Aftur á móti tók Nordal svari 
hinnar fornu norrænu tvíhyggju. 
Þótt sú trú hafi átt færri formæl- 
endur meðal íslendinga á síðari 
tímum, þá dugði hún allvel for- 
feðrum vorum, víkingunum, er dóu 
hlæjandi í vissunni um það, að 
þeir mundu síðar fylla flokk Ein- 
herja í úrslitabaráttu ills og góðs: 
Ragnarökum. Og enn byggir t. d. 
Helgi Pétursson heimspeki sína á 
þessari skoðun. 

Hér skal engin tilraun gerð til 
að gera upp á milli þessara skoð- 
ana um hin hinstu rök, því það 
sannast á þeim, sem öðrum hlut- 
um, að sínum augum lítur hver á 
silfrið. Það sem oss varðar hér, er 



8 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISPBLAGS ÍSLENDINGA 


ekki það, hvort tvíhyggja Nordals 
sé rétt (um það sjá greinargerð 
hans sjálfs í Vöku I, bls. 166), 
heldur hitt, hvernig á því stendur, 
að hann lítur svo á heiminn. Svar- 
ið má lesa í Völuspár-útgáfu hans, 
bls. 135—36: 

“Öll tvíhyggja er runnin af þeirri 
sjálfsathugun, að manninum finst 
hann vera eins og strengur, sem 
tvö öfl togast á um: efni og andi, 
ilt og gott, tregða og líf. Þessi tvö 
öfl eru í honum, sálarlíf hans hefir 
kviknað milli þeirra eins og neisti 
milli tveggja skauta. En þau eru 
líka fyrir utan hann, meira en 
hann: allur heimurinn er til orð- 
inn fyrir baráttu þeirra og sam- 
starf." 

II. 

Það er trúa mín að Nordal hafi 
lýst sjálfum sér rétt, þar sem hann 
segist vera “eins og strengur, sem 
tvö öfl togast á um”, því hann hef- 
ir ekki einungis sagt oss þann 
sannleik hér berum orðum, heldur 
virðist mega rekja þessa tvískift- 
ingu eðlis hans í æfi hans og verk- 
um, ekki sízt hinum beztu. 

Sjálfsagt hefir Nordal hlotið 
þessa tvöfeldni eðlis síns í vöggu- 
gjöf, þessir frumdrættir sálarinnar 
munu nær ávalt í blóðið bornir. 

En þótt eðlisfar Nordals, eins og 
líklega allra manna, sé arfur, þá 
veldur hver á heldur þeim arfi, og 
enginn vafi er á því, að Nordal 
hefir ávaxtað sitt pund betur en 
flestir aðrir. 

Lítt kann eg að segja frá draum- 
um hans á barnsaldri, því skeiði 
æfinnar, sem mótar og festir frum- 
drætti persónuleikans. Hann er al- 


inn upp í sveit, og ást hans á sveit- 
inni og sveitamenningunni er ef- 
laust bundin við fagrar minningar 
frá bernskuárunum. En þrátt fyrir 
indæli náttúrunnar og heilnæmt 
starfanna, sem sveitapilturinn á 
við að búa, þá stefnir hugurinn oft 
út og “upp yfir fjöllin háu”. — Og 
þrettán ára gamall hefir hann lært 
speki Hávamála um mannvit mik- 
ið og orðstír, sem aldrei deyr. 

Slíkir unglingar eru, sem betur 
fer, venjulega sendir í skóla. Og 
Nordal sýnir fljótt hvert erindi 
hann á þangað: hann er efstur í 
bekk en les utan skóla, þegar hann 
getur komið því við. Augsýnilega 
er kapp hans mikið og lítt skift á 
þessum árum. 

En á stúdentsárunum fer tvíeðli 
hans fyrir alvöru að gera vart við 
sig. Eigi er mér kunnugt um hætti 
hans á þeim árum, en ef nokkuð 
má marka skáldskap hans, þá 
virðist hann ekki hafa fyrirlitið 
speki stökunnar, sem Lúter er eign- 
uð: 

“Hver sem aldrei elskar vín, 

óð né fagran svanna, o. s. frv. 

í eftirmála að “Fornum ástum’’. 
sem höfundurinn segist raunar 
hafa verið að hugsa um að kalla 
“Gamlar syndir’’ — segir hann svo 
frá, að á þeim árum hafi hugurinn 
viljað “hneigjast meira en góðu hófi 
gegndi frá skyldustörfunum að 
skáldskap og draumórum.” 

Skyldustörf og skáldskapur — 
tvö öfl, sem heyja harða baráttu í 
persónunni. Annars vegar þurr vís- 
indastarfsemi, þolinmæðisverk og 
sjálfsafneitun knúð fram af metn- 
aði hans og viljanum til valds; 



SIGURÐUR NORDAL 


9 


hinu megin leikur tilfinninga og 
hugar, svölun hamingjuþrárinnar, 
lífsnautnin. 

En það er til marks um styrk 
Nordals, að þrátt fyrir hina miklu 
þenslu sálarinnar á þessum árum, 
fer hann ekki í mola, heldur ber 
hver grein sálarlífsins um sig 
þroskaða ávexti. 

Hann gefur út Orkneyingasögu 
eftir öllum kúnstarinnar reglum 
og semur doktorsritgerð sína um 
Ólafs sögu helga. Mig minnir hann 
segði einhverntíma við mig, að all- 
ur vandinn við að semja slíka rit- 
gerð væri fólginn í nægum tíma 
og nógri þolinmæði. En ritgerðin 
er meira en tími og þolinmæði sam- 
anlögð. Hún er Grettistak greind- 
ar og hugkvæmni, enda hratt hún 
úr stíflum fyrir heilu flóði af rit- 
gerðum um konungasögurnar. Og 
menn lesi dóm B. M. Ólsen í Skírni 
(1915) til að sjá, hvert álit fræði- 
mennirnir höfðu á hinum unga 
vísindamanni. 

Þá er að líta á andstæðuna: 
skáldskapinn. Hann er ekki mikill 
að vöxtunum, það sem séð verður; 
enginn veit hvað lent hefir í papp- 
írskörfunni, eða liggja kann f skrif- 
borðsskúffum höfundar. 

Tvö kvæði, tvær smásögur, og 
nokltur brot, — þetta var alt og 
sumt, sem tímaritin höfðu flutt 
mönnum áður en “Fornar ástir” 
komu út. Þar bættist mönnum tvær 
smásögur með nýabragði; aðra 
þeirra telur Árni Pálsson “eina hina 
meistaralegustu smásögu, sem sam- 
in hafi verið á vora tungu”. 

Langtum merkilegust eru þó 
ljóðabrotin í óbundnu máli, sem 
höfundur kallar “Hel”. Merkilegust 


bæði að efni og formi. Með forminu 
markar höfundur nýtt spor í ís- 
lenzkum bókmentum, þótt fáir hafi 
enn gerst til þess að fylgja honum 
(Jón Thoroddsen yngri). Og þess 
er vert að minnast hér — af því 
að höfundur hefir á síðari árum 
mætt aðkasti nokkru frá sumum 
mönnum fyrir innilokunarstefnu í 
íslenzkum menningarmálum — að 
með þessari bók veitir hann 
straumum samtíma-menningar Ev- 
rópu inn í landið og hlaut þá ámæli 
sumra fyrir, ef trúa má Árna Páls- 
syni (í Skírni 1920): 

“Eg hefi heyrt menn kasta því 
fram, að þessi bók væri óíslenzk. 
Sá dómur er ekki viturlegur, en hitt 
er satt, að bókin er óvenjuleg og 
nýstárleg. Hún er hugsuð og samin 
á suðurvegum, og yfir beztu köfl- 
um hennar leikur hreinn og sval- 
andi andblær erlendrar menningar. 
En óíslenzk verður hún ekki fyrir 
það. íslenzk menning og erlend eru 
af einni rót runnar og af erlendri 
menning höfum vér altaf auðgast 
og hljótum vér altaf að auðgast. . . 
Hér kemur utan úr heimi íslenzkur 
rithöfundur, sem hefir kunnað að 
læra og þess vegna kann frá mörgu 
að segja. Nálega hver setning í bók 
hans er mótuð af sjálfstæðri per- 
sónulegri hugsun og þar að auki 
rituð af varkárni og nákvæmri al- 
úð við íslenzkuna. Engin sú hugsun, 
sem íslendingur getur hugsað og 
sagt á móðurmáli sínu, er óís- 
lenzkuleg.’’ 

Eg get ekki stilt mig um að 
benda á höfunda þá, er Nordal 
kveðst hafa átt sálufélag við með- 
an hann samdi Hel: “Ef eg á að 
telja þá höfunda, sem eg var hrifn- 



10 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


astur af, þegar eg samdi Hel, þá 
eru það þeir Maeterlink, Renan 
(minn kærasti höfundur), Bau- 
delaire; Bourget hefir haft meiri 
þýðingu fyrir mig sem krítiker og 
sálarfræðingur en skáld.” 

Það eru menn gamallar og nýrr- 
ar rómantíkar, sem hrífa hug hans. 

En sízt mun minna um vert efn- 
ið en formið, allra sízt fyrir þann 
sem skygnist eftir höfundi sjálf- 
um á bak við línurnar. 

“At digte — det er at holde 

dommedag over sig selv," 
kvað Ibsen, og manni skjátlast 
naumast í því, að þetta hafi Nor- 
dal einmitt verið að gera, þegar 
hann orti Hel. 

Álfur frá Vindhæli er snar þátt- 
ur af honum sjálfum, þáttur sem 
hann ann, en dæmir þó til að 
sökkva í haf gleymskunnar. Á degi 
dómsins fara þeir Álfur og gamli 
prófessorinn í mannjöfnuð, það er 
eintal sálarinnar, sem er klofin 
milli einlyndis og marglyndis, vís- 
inda og listar. En það er yfirsjón 
Álfs, að hann vill gera líf sitt að 
glæsilegri list, án þess þó að vilja 
í nokkru leggja persónulega far- 
sæld í sölurnar. Sjálfshyggja hans 
er ótakmörkuð, hún gerir hann á 
annan bóginn að glæsilegum vík- 
ingi og hættulegum Don Juan, en 
á hinn bóginn að flaki, sem berst 
fyrir straumi og vindi. Álfur frá 
Vindhæli er íslenzkur Per Gynt, 
eins og Ijóslega kemur fram að 
leiðarlokum, er hann hugðist mundi 
finna sjálfan sig í minni fyrstu 
unnustunnar, Unu frá Vesturey. 

Álfur er ekki frændmargur í ís- 
lenzkum bókmentum. í svipinn man 
eg ekki eftir nema tveim mönnum, 


sem væri honum samboðnir félag- 
ar: Galdra-Loftur Jóhanns Sigur- 
jónssonar og Vefarinn mikli frá 
Kasmir. Fleiri mundu frændur hans 
meðal íslendinga sjálfra, ef vel 
væri eftir leitað. 

Á meðan Nordal fékst við skáld- 
ritið Hel og skrifaði Álf frá Vind- 
hæli frá sér, hafði hann og á prjón- 
unum Hannesar Árnasonar fyrir- 
lestra sína, þá er hann hélt í 
Reykjavík veturinn 1918—19, og 
nefndi Einlyndi og marglyndi. 

Þessir fyrirlestrar eru ávöxtur 
af heimspekinámi og sjálfs athug- 
un. Þektu sjálfan þig, er fyrsta 
boðorð heimspekingsins og því hef- 
ir Nordal dyggilega hlýtt. Skýring 
hans á þessum hugtökum lætur í 
eyrum sem sjálfs-æfisaga: 

“Einlyndi og marglyndi er fyrst 
og fremst tvær andstæðar stefnur 
í sálarlífi hvers manns, þar sem 
öllum er eðlilegt á víxl að stefna 
að því að viða nýju efni í sálarlíf- 
ið og koma á það kerfun og skipu- 
lagi, að vera á víxl opnir við margs- 
konar áhrifum og beita athygli og 
orku að einu marki, að vera á víxl 
eins og hljóðfæri í hendi lífsins, eða 
ráða sjálfir leiknum. Sumir menn 
hallast þó fyrir eðlisfar og uppeldi 
svo greinilega á aðra sveifina, að 
orðin einlyndi og marglyndi má 
nota sem skapgerðarlýsingar. En 
mörgum verður örðugt að kjósa 
um auð og samræmi, fjölbreytni og 
orku, breidd og dýpt, viðkvæmni 
og framkvæmni. Þá verða einlyndi 
og marglyndi tvær sjálfráðar stefn- 
ur, sem gerast mönnum íhugunar- 
efni og skapa vegamót í lífi þeirra 
og þroska.’’ 

Það liggur við að manni virðist 



SIGURÐUR NORDAL 


11 


að þessir fyrirlestrar hafi skapað 
tímamót í lífi Nordals og þroska. 
Áður hafði hann verið vísindamað- 
ur eða skáld. Héðan af verður hann 
vísindamaður og skáld. 

III. 

í öllum ritum Nordals, sem út 
hafa komið eftir Fornar ástir, er 
fræðimaðurinn og skáldið í fóst- 
bræðralagi. Þó má ekki gleyma því, 
að eitt merkasta ritið: Snorri 
Sturluson, er samið að miklu leyti 
áður, þótt eigi kæmi það út í heild 
fyr en ári síðar. Mannlýsingar hans: 
Snorri Sturluson (í Skírni 1916) 
og Björn í Mörk (í Skírni 1919) 
sýna það, að hann kunni listina að 
láta þessar tvær andstæður hald- 
ast í hendur, áður en hann samdi 
Einlyndi og marglyndi. Munurinn 
er sá, að síðan hefir hann aldrei 
slept andstæðunum lausum, aldrei 
yfirgefið hinn gullna meðalveg. — 
Síðan eru verk hans hvorki hreinn 
skáldskapur né þurr vísindi, held- 
ur vega þessar andstæður salt í 
verkum hans. 

Renni maður augunum yfir þrjú 
merkustu rit hans frá þessu tíma- 
bili: Snorra Sturluson , Átrúnað 
Egils Skallagrímssonar og Völu- 
spá, þá verður alstaðar vart tví- 
hyggju Nordals í skilningi hans á 
mönnum og verkum þeirra. 

Hann lýsir Snorra sem skáldi og 
fræðimanni, manni, sem skiftur 
er milli marglyndis og einlyndis, 
þótt marglyndið sé sterkara. Snorri 
vill vera höfðingi, en hann mundi 
hafa orðið meiri höfðingi, ef marg- 
lyndið hefði ekki tvístrað honum 
og slævt eggjar viljans. 

íslenzka sagnaritun sér Nordal 


einnig undan þessu tvöfalda sjón- 
arhorni: í henni eru vísindi og list 
andstæðurnar eins og í ritum Nor- 
dals sjálfs. Og uppruna íslenzkrar 
sagnaritunar leitar hann í þeirri 
tvískiftingu hugans, sem varð hin- 
um fornu landnámsmönnum, er 
þeir yfirgáfu óðöl í Noregi til að 
flytja á útsker og eyjar Atlants- 
hafsins. “Sú skifting hugans, sem 
er undirstaða allrar athugunar, 
einkum á sjálfum sér, var mynd- 
uð. ! ’ 

Þá er skilningur Nordals á Agli 
og öld hans eigi síður merkileg. 
Hann sér öldina í baráttu milli 
Þórs og Óðins, hins einlynda, ein- 
falda en sterka bændafulltrúa, og 
hins marglynda, vígreifa og fjöl- 
kunnuga, en um leið ótrygga full- 
trúa víkinga, konungmanna og 
skálda á hinn bóginn. 

Milli þessara tveggja andstæðna: 
Þórs og Óðins, bændamenningar 
og höfðingjamenningar, einlyndis 
og marglyndis, er Egill skiftur, eins 
og Nordal sjálfur, eins og íslend- 
ingum yfirleitt kippir í kynið til 
bóndans og víkingsins á Borg. 

Þá er loks Völuspá, merkasta 
kvæði norrænt að fornu og nýju. 

Það mun varla ofmælt, að Nor- 
dal hafi með skýringum sínum 
blásið í það kvæði meiri lífsanda, 
og fært það nær skilningi vor nú- 
ta'ðarmanna, en allir fræðimenn 
samanlagðir, sem um það hafa 
fjallað, og er þá mikið sagt, því 
fleiri menn hafa freistað að ráða 
rúnir Völuspár en nokkurs annars 
kvæðis á norræna tungu. 

En Nordal hefir jafnvel gert 
meira. Hann hefir að nokkru leyti 
gert Völuspá að guðspjalli, lesið 


12 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISPÉLAGS ÍSLENDINGA 


1 


út úr henni lífsskoðun þá, sem eigi 
aðeins fullnægði þreyttri sál höf- 
undarins, heldur gæti líka orðið 
trúarstafur mörgum nútímamanni. 
Þessi lífsskoðun er tvíhyggja, og 
eru ummæli Nordals, þau er eg til- 
færði í upphafi þessa máls, ein- 
mitt tekin úr ritgerðinni um Völu- 
spá. 

En hafi Nordal tekið Völuspá í 
guðspjallatölu, þá er það fyrir það, 
að hann hefir sjálfur sótt styrk í 
kvæðið. Kvaran benti á það í ein- 
hverri grein sinni, að Nordal hefði 
enn verið einhyggjumaður, er hann 
reit hugleiðinguna um bergkristall- 
inn í Hel. Eftir viðureignina við 
Völuspá er hann það ekki lengur. 
Er gaman að sjá, hversu kvæðið 
geldur fósturlaunin. 

IV. 

En — ef svo er, að Nordal legg- 
ur sjálfan sig til í hvert það rit, 
er hann skýrir, er þá ekki hættu- 
legt að reiða sig á þær skýringar, 
eru þær ekki fölsun? 

í strangasta skilningi mun svo 
vera. En það er að nokkru leyti 
óumflýjanleg fölsun. Enginn maður 
skilur kvæði nákvæmlega sömu 
skilningu og skáldið sem orti það; 
og befir Nordal skemtilega skýrt 
það sjónarmið í greininni Viljinn og 
verkið. Þar segir hann frá kvæði, 
sem honum virtist leirburður einn, 
en manninum, sem orti, andagift. 
Á hinn bóginn getur svo farið, 
að verk, sem höfundi þótti lítils 
um vert sjálfum, verði öðrum 
mönnum að tjáningu djúprar speki. 
Dæmi þess er ef til vill saga Guð- 
mundar Friðjónssonar: Gamla hey- 
ið. Hefir sú saga hlotið mjög ein- 


róma lof, og mun Guðmund eigi 
hafa órað fyrir því, er hann setti 
hana saman, því sjálfur telur hann 
sig hafa ritað betri sögur. 

En bezta trygging fyrir réttum 
og frjósömum skilningi fornra og 
nýrra verka er sú, að þau sé skýrð 
af manni, er á í sál sinni strengi, 
er hljómað geta í samræmi við hátt 
verksins. Því fleiri strengir, sem 
eru á hörpu skýrandans, því meiri 
líkur eru til þess, að einhver þeirra 
hljómi í hátt við verkið, með öðr- 
um orðum: hann skilji það. Því 
hlýtur marglyndi að vera kostur á 
hverjum skýranda og tilfinningalíf 
hans má ekki vera fyrir borð borið 
af þurru viti. 

En þetta hefir einmitt löngum 
viljað brenna við um norrænufræð- 
inga vora. Þeir hafa fyrst og fremst 
verið skarpvitrir skynsemisþjark- 
ar. Og Nordal veit vel, hvað hann 
gerir, þegar hann slítur félagsskap 
við þessa menn. 

Hann deilir á þá fyrst og fremst 
fyrir að staðnæmast við undir- 
stöðuatriði skýringarinnar, án þess 
að byggja nokkuð ofan á þau, án 
þess að spyrja um insta kjarna 
verkanna. Hann deilir á það, að 
þeir létu sér aldrei til hugar koma, 
að leita að andanum, vildu láta 
aðra um það að vera heimspeking- 
ar og prédikarar. 

“í þessum skoðunarhætti,” segir 
Nordal, “er bæði skammsýni og 
hugleysi. Svo framarlega sem menn 
fara að fást við andlega hluti, eiga 
þeir ekki að nema staðar fyr en 
að andanum er komið. Svo mikill 
ljóður sem það er á fræðimanni, að 
leggja andríki sjálfs sín inn í ann- 
ara rit, þá er hitt engu síður á- 



SIGURÐUR NORDAL 


13 


byrgðarhluti, að eigna verkum 
löngu liðinna stórmenna sitt eigið 
andleysi, og reyna að hneppa þá 
í stakk, sem sniðinn er við dverga 
hæfi.’’ 

Rétt á litið er Nordal fulltrúi 
nýrrar stefnu, bæði í íslenzkum 
bókmentum og norrænni ritskýr- 
ingu. Þessi stefna er nýja róman- 
tíkin, sem leysir efnishyggjuna af 
hólmi. Því segir hann: “Það var 
mikið mein að eiga ekki um miðja 
19. öld menn, sem gátu blásið 
meira af lífsanda rómantíska skól- 
ans í hinar nýju vísindaaðferðir, 
menn á borð við Rénan og Gaston 
Paris, sem áttu kvöldbjarmann af 
rómantíkinni yfir æsku sinni, en 
dagsbirtu raunvísindanna . yfir 
þroskaaldri. Þeir menn, sem áttu 
þetta tvent, hafa verið mestir rit- 
skýrendur, því til þess þarf ekki 
einungis gáfur og lærdóm, heldur 
og ást á efninu og virðingu fyrir 
því. Annars er hætt við að fornrit 
verði ekki annað en bitbein og 
skotspænir fyrir skarpvitra heimsku 
skýrandans.” 

Þó að þessi dæmi séu valin úr 
inngangi Völuspár, mátti eins vel 
taka part af innganginum að bók 
hans um Snorra, þar segir meðal 
annars svo: “En eitt er það, sem 
eg hvorki vil né get afsakað: eg 
hefi af veikum mætti og eftir því 
sem efnið og þroski minn leyfðu, 
reynt að skrifa þessa bók um lif- 

andi rit fyrir lifandi menn. 

Þó að andríki geti oft verið smekk- 
laust og óþolandi, þá er eitthvað 
bogið við, þegar það er orðið smán- 
aryrði meðal vísindamanna, er fást 
við algerlega óhagnýta fræðigrein, 


svo að hið andlega gildi hennar eitt 
gefur henni tilverurétt. Norræn rit- 
skýring siglir nú með lík í lestinni, 
af því að hún hefir gleymt að 
spyrja sífelt, hvað væri rannsóknar 
virði og hvernig hún ætti að gera 
rannsóknina lifandi þátt í menn- 
ingu og þjóðlífi." 

Báðum þessum spurningum hefir 
Nordal svarað með verkum sínum, 
Og hylli sú, er þau hafa hlotið, eigi 
aðeins meðal íslenzks almennings, 
heldur og meðal vísindamanna, svo 
vítt sem norræn fræði fara, sýnir 
að hann hefir verið á réttri leið. 
“Undir þessu merki skaltu sigra.’" 

V. 

Eg vona að tvískiftingin í skapi 
Nordals sé mönnum ljós eftir und- 
anfarandi athugasemdir um hann 
og verk hans. Þar með er mannin- 
um þó hvergi nærri lýst til fulln- 
ustu; einkum vantar það á að 
benda mönnum á metnað hans og 
glæsimensku. 

Nordal segir um Flnn Jónsson, 
að hann hafi ekki “verið að gaufa 
út í útjöðrum fræða sinna, ekki 
sýnt tilfyndni sína í tómum smá- 
mununl, eins og komið getur fyrir 
mikla hæfileikamenn. Hann hafi 
jafnan ráðist þar á garðinn, sem 
hann var hæstur og þörfin mest 
að vinna.” Sannleikurinn er sá, 
að Finnur hefir lítt farið í mann- 
greinarálit, er hann vaidi sér við- 
fangsefni. En metnaður Nordals 
kemur meðal annars fram í því, 
að hann velur sér þau efni, sem 
hæst bera, eins og Snorri, Egill, 
Grímur Thomsen og Völuspá. Nor- 
dal er yndi að fást við þessa and- 




14 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


ans höfðingja, af því að hann er í 
ætt við þá. Sá Snorri, sem hann 
leiðir fram á sjónarsviðið, er á 
marga lund eins og samborin bróð- 
ir hans sjálfs. Hann er t. d. ekki 
einungis skáld og fræðimaður, 
heldur líka höfðingi og heimsmað- 
ur. Að vísu hefir Nordal aldrei lagt 
sig eftir pólitískum frama eins og 
Snorri gerði, enda er öldin önnur 
nú en í tíð Sturlunga. Eða hver ef- 
ast um það að Nordal hafi viljað 
vera höfðingi í andans heimi, mik- 
ils metinn háskólakennari og fræg- 
ur rithöfundur? Því hefir honum 
hlotið að vera ervitt um val, þegar 
Norðmenn buðu honum kennara- 
stól í íslenzkum fræðum við há- 
skólann í Osló. Þar buðust honum 
mörg hlunnindi, sem hann varð að 
fara á mis við í fásinni Reykjavík- 
ur: meiri bókakostur, glæsilegra 
félagslíf meðal ágætra samverka- 
manna. Þó reyndist sú rammari 
taugin, er rekka dregur föðurtúna 
til, og Nordal fór hvergi. 

Eins og hjá Snorra, kemur glæsi- 
menska Nordals mjög fram í ritum 
hans. Næstum hver lína er fáguð 
af smekk höfðingjans. En þessi 
smekkur er framar öllu einkendur 
með einu orði: hófsemi. Og þetta 
mark er eigi aðeins á ritum hans 
og fyrirlestrum, heldur og í fram- 
göngu hans og viðræðum. Við- 
kvæmninni, hreifninu eða fjörinu, 
er undir kann að búa, er aldrei slept 
úr skefjum; aldrei minnist eg þess 
að hafa heyrt hann “láta vaða á 
súðum”. En úr þessum ham hlé- 
drægninnar kemur hann manni að 
óvörum, með óvæntar leiftrandi 
samlíkingar og sjónarmið, * er gefa 
sýn inn í nýja heima. 


Það eru þessar óvæntu útsýnir, 
sem hann opnar huganum, er gera 
hann að ágætum fyrirlesara, og 
skýrir hylli þá, er hann hefir hlotið 
á fyrirlestraferðum heima og er- 
lendis. 

VI. 

En hafi metnaður Nordals kom- 
ið fram í efnisvali hans, meðan 
hann var sjálfráður valsins, þá hef- 
ir hann orðið að leggja þenna metn- 
að á hilluna á síðari árum vegna 
knýandi skyldustarfa stöðu sinn- 
ar. Islenzk bókmentasaga eftir 1400 
er að vísu óplægður akur og gæti 
því freistað starfsmanns, sem lítt 
hirti í hvað hann gengi, bara að 
hann hefði eitthvað handa á milli. 
En kosið mundi Nordal sér annað 
betra en að yrkja þau hrjóstur löll, 
ef hann hefði mátt ráða. En nauð- 
syn krafði að hér yrði komið upp 
yfirliti fyrir nemendur, og að þessu 
hefir Nordal unnið síðan Völuspá 
kom út. Munu fyrirlestrar þessir 
nú langt fram komnir, þótt lítt 
hafi Nordal birt úr þessum rann- 
sóknum sínum. Má til þess nefna 
nokkrar athugasemdir um siða- 
skiftatímabilið og skemtilega grein 
um Tyrkja-Guddu, en langmerki- 
legust er þó greinin um SamhengiS 
í íslenzkum bókmentum, er prentuð 
var sem inngangur að Lestrarbók- 
inni 1924. 

Þessa grein, sem hann hélt sem 
fyrirlestur í Noregi, og þýdd hefir 
verið á önnur tungumál, her auð- 
vitað fyrst og fremst að skoða sem 
tilraun til aðferðar við rannsókn á 
bókmentasögunni eftir 1400, er 
hann átti fyrir höndum, frumdrætti 
er átt geta fyrir sér að breytast 
nokkuð við sjálfa rannsóknina. 



SIGURÐUR NORDAL 


15 


En greinin er miklu meira en 
frumdrættir tómir. í henni fer Nor- 
dal eldi anda síns um þetta hrjóstr- 
uga land, svo jafnvel steinarnir 
virðast fá líf og lit. Undir höndum 
hans rís saga íslenzkra bókmenta, 
sem barátta milli innlendrar erfðar 
og útlendra áhrifa, þar sem út- 
lendu áhrifin verða þó ávalt að 
lúta í lægra haldi fyrir íhaldi hins 
þjóðlega máls og menta. 

Nordal finnur þetta íhald í drótt- 
kvæðunum og rímunum, sem verða 
stofninn að hinum þjóðlegu bók- 
mentum. Jafnvel fáránlegustu verk 
þessa stíls fá gildi sitt sem stíflur 
og straumbrjótar gegn flóði erlendu 
áhrifanna, er reis hæst á siðaskifta- 
öldinni. 

Niðurstaðan af þessu verður sú, 
að Nordal, sem sjálfur hafði veitt 
nýjum erlendum straumi inn í bók- 
mentirnar, verður nú að nokkru 
leyti fulltrúi dróttkvæðanna og 
rímnanna, hins þjóðlega stofns, 
gegn öfgum hinna útlendu áhrifa: 
“Vér megum ekki við því, að rit- 
höfundar vorir svigni eins og strá 
fyrir hverjum goluþyt bókmenta- 
tízku, er um Norðurálfuna blæs, 
og verk þeirra verði svo framtíð- 
inni ónýt”. 

VII. 

Vér sjáum hér að saga Nordals 
virðist bregða ljósi yfir menningar- 
strauma nútímans. Hitt er þó jafn- 
líklegt, að Nordal hafi skoðað sög- 
una við ljós samtíðar-menningar, 
og það er víst, að íslenzk nútíðar- 
menning og þroski hennar hefir um 
langan aldur legið honum á hjarta. 
Ein af fyrstu greinum hans Þýð- 
ingar (í Skírni 1919) er einmitt 


herhvöt til íslendinga að fljóta ekki 
sofandi að feigðarósi í þeim mál- 
um. En þótt sú grein sé 5 árum 
eldri en inngangur Lestrarbókar- 
innar, þá verður varla séð að veru- 
legs stefnumunar gæti, nema svo 
sé að áherzlan á varðveizlu þjóðar- 
arfsnis sé nokkru þyngri í Lestrar- 
bókinni en í Skírnisgreininni. 

Rætur þeirrar greinar standa 
djúpt í áhyggju þeirri um hag 
þjóðarinnar, er Nordal ber í brjósti 
— eins og allir góðir íslendingar 
hljóta að bera — á utanvistarárum 
sínum. Hvað eftir annað hafði hann 
spurt sjálfan sig: Hvað höfum vér 
íslendingar þess, er réttlætt geti 
kröfu vora til þegnréttar í heimi 
þjóðanna? í hverju getum vér orð- 
ið leiðtogar, hvar er landnám sér- 
eðlis vors? Og svarið var. Alþýðu- 
menning vor er einstök í sinni 
röð. Þar er pundið, sem oss er fal- 
ið til ávöxtunar. 

En á hverju hefir þessi alþýðu- 
menning lifað? Á bókum? Hvað 
er þá líklegra en að bezta ráðið 
til þess að efla hana sé bækur og 
aftur bækur. Vér höfum tekið upp 
barnaskólafyrirkomulag að dæmi 
annara þjóða, sem ekki eiga al- 
þýðumenning á borð við vora. Væri 
ekki betra að fylgja bendingum 
innlendrar reynslu, og leggja alt 
kapp á að fá alþýðu fleiri og betri 
bækur í hendur en hún hefir átt 
kost á? Er ekki bezta ráðið að 
þýða erlend úrvalsrit og fræðibæk- 
ur og láta ríkið gefa þær út? 

Þótt yfirleitt væri góður rómur 
ger að þessari grein Nordals, þá 
fékk hún honum líka andstæðinga 
meðal manna er litu svo á, að hér 
kendi rómantísks oftrausts á forn- 



16 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


um aðferðum í fræðslumálum, auk 
þess sem bæði bókaútgefendur og 
bamaskólakennarar þóttust missa 
spón úr aski sínum, kæmi hún til 
framkvæmda. Samt mun greinin 
hafa ýtt nndir stofnun unglinga- 
skólanna á síðari ámm, með hinn 
ágæta Laugaskóla Þingeyinga í 
broddi fylkingar, og mun enginn 
efast um þrifnað þann, er alþýðu 
stendur af skólum þessum. Enn- 
fremur er stofnun Menningarsjóðs 
mjög í anda greinarinnar. 

Af öðrum greinum um menning- 
armál má einkum nefna Samlagn- 
ing (í Vöku 1927). Er sú grein 
hvöt til íslendinga að vera á verði 
gegn öfgum hinnar vestrænu sið- 
menningar, gegn “ofríki” talnanna 
og ofbeldi tækninnar. í raun og 
veru er greinin snjöll varnarræða 
fyrir andann gegn efninu, og munu 
allir geta fallist á mál höfundar 
þar, þótt þá greini á við hann í 
einstökum atriðum. 

Á síðustu árum hefir hin þjóð- 
lega stefna Nordals í menningar- 
málum sætt allmiklum andmælum 
af hálfu manna, er þykir hún um 
of éinangra þjóðina frá erlendum 
áhrifum. En eins og ljóst er af 
framanskráðu, þá eru þessar að- 
finðlur lítt maklegar í garð Nor- 
dals sjálfs. Aftur á móti eru þær 
nauðsynleg olnbogaskot til margra 
fylgismanna Nordals, sem gleymt 
hafa nauðsyn útlendu áhrifanna 
fyrir blindri dýrkun þess, sem þeir 
halda að sé þjóðlegt. Fer hér, sem 
ávalt, að menn skiftast í flokka 
um sjónarmiðin, og er ekkert við 
því að segja, meðan hvorugir snúa 
á aðra, því að þá heldur skipið 
réttri stefnu. 


En meðan íslendingar hirða 
nokkuð um þjóðemi sitt, þá hlýt- 
ur sú stefna að vera mörkuð í hin- 
um hófsömu orðum Nordals: “að 
standa djúpum rótum í fornum 
jarðvegi, en vera þó umburðarlynd 
og næm á nýjar hugsjónir." (Völu- 
Steinn). Á þessari leið hefir Nor- 
dal sjálfur sigrað. 

Yfirlit yfir æfi og verk. 

Sigurður Nordal er fæddur 14. 
sept. 1886 á Eyjólfsstöðum í Vatns- 
dal. Foreldrar: Jóhannes Nordal og 
Jósefína Sigurðardóttir. Ólst upp 
á sama bæ hjá Jónasi bónda Guð- 
mundssyni og Steinunni Sigurðar- 
dóttur konu hans. Settist í fyrsta 
bekk lærða skólans í Reykjavík 
árið 1900; útskrifaðist þaðan stú- 
dent vorið 1906 með 1. einkunn. 
Var skráður í stúdentatölu við 
Hafnarháskóla haustið 1906, las 
norræna málfræði. Próf í for- 
spjallsvísindum árið eftir með á- 
gætis einkunn; meistaraprófi í 
norrænum fræðum í febrúar 1912. 
Styrkþegi af sjóði Áma Magnús- 
sonar 1913—16; af sjóði Hannesar 
Árnasonar 1914—18. Dr. Phil. við 
Hafnarháskóla 1914. Las sálar- 
fræði og bókmentasögu í Oxford 
1917—18. Prófessor í íslenzkri 
málfræði og bókmenta9ögu við Há- 
skóla íslands frá 1. október 1918. 
Flytur þá um veturinn 20 Hannes- 
ar Árnasonar fyrirlestra í Rvík. 
Rektor Háskólans 1922—23. Boðið 
nýstofnað embætti í íslenzkum 
fræðum við háskólann í Osló 1923, 
boðinu hafnað fyrir tilmæli Al- 
þingis. 

Sumarið 1925 í fyrirlestraferð 
um Norðurlönd, haustmánuðina í 



SIGURÐUR NORDAL 


17 




Oslo, þar sem hann flutti flokk 
fyrirlestra. Auk þess oftar í utan- 
ferðum tO fræði-iðkana. Forseti 
Vísindafélags íslendinga 1921—23; 
formaður aíþýðufræðslunefndar 
Stúdentafélagsins 1926—29; for- 
maður mentaskólaráðs frá 1928; 
í stjórn sjóðs Jóns Sigurðssonar; í 
fulltrúaráði bókmentafélags; í 
stjórn Þjóðvinafélags, o. s. frv. 
Kjörinn félagi í hinu Kgl. norska 
vísindafélagi í Þrándheimi 1927, í 
Vísinda-akademíinu í Osló 1930. 
Charles Eliot Norton Professor of 
Poetry við Harvard háskóla 1931 
—32. 

Kvæntur 1922 Ólöfu Jónsdóttur 
Jenssonar háyfirdómara. Eiga þau 
tvo drengi á h'fi, en mistu efnilega 
dóttur 1927. 

Rit. 

i. 

Bækur, f runisa mdar eöa öfg:efiiar 
af S. N. 

Om Olaf den helligeM uaga. — En kritisk 
undersögelse. Köbenhavn 1914 (dokt- 
orsritgertS). 

Orkney inRnsa>f a. — 'Udgivet for Samfund 
til udgivelse af gammel nordisk 
litteratur. Köbenhavn 1913—16. 
Fornar flstlr. — Reykjavík 1919. 

Snorrl Sturluson. — Reykjavík 1920. 
VöIuNpfl. — Gefin út meb skýringum. — 
Fylgir Árbók Háskóla íslands 1922 
—23. Reykjavík 1923. (Dönsk þýÖ- 
ing: Völuspá. Völvens Spaadom. Ud- 
givet og tolket af S. N. Fra Is- 
landsk ved Hans Albrechtsen. Kö- 
benhavn 1927.) 

fslenzk lestrarbök 1400—1900. — Reykja- 
vík 1924. (Inngangurinn þýddur á 
norsku af Adolf Försund: Saman- 
hengen i islandsk bokheim, (1927?). 
Sökrates. — Varnarræ'ða Sókratesar, Kri- 
ton og Faidon (Brot), eftir Platon. 
Reykjavík 1924. Bókasafn í»jóðvina- 
félagsins. I>ýdd at5 mestu eftir Stgr. 
Thorst., formáli og skýringar eftir 
S. N.) 

Ijslanilsche llteratur In <le 19e en 20e eeuw 
Kort Overzicht (1926). 

Utsikt over Islanils lltteratur i det 19. og 
20. aarhundre. — Oversat av Fred- 
rik Paasche. Oslo 1927. (Islandske 
smaaskrifter Nr. 3. Utgitt av den 
norske forening Norden ved Fred- 


rik Paasche). (Ritgeríin er upphaf- 
lega skrifuti á íslenzku 1924.) 
Lögsögumannskjör fl Alþingl 930. — Sýnt 
á þingvöllum 1930 (Eftir S. N. og ól- 
af Lárusson. Reykjavík 1930. 

Codex Wormianus. — MS. 242 Folio in the 
Arnamagnean Collection of the Uni- 
versity library of Copenhagen. With 
an introduction by Sigurdur Nordal. 
Copenhagen 1931. (—Corpus Codic- 

um Islandicorum Medii Aevi II.. Út- 
gefendur Levin og Munkegaard.) 

II. 

Ritgeröir, smðsögur, kvæSi o. fl. 

1909 Tvö kvæði. Eimr. 15:130—31. 

19^0 Ferðaminningar frá Saxlandi. Eimr. 
16:35—40. 

Síðasta fullið (saga). Eimr. 16: 
138—50. 

Kolufell (saga). Skírnir 84:251—260. 
Islandsk litteratur. For Folkeop- 
lysning 10:1—5. 

1913 Om Orkneyingasaga. Aarböger for 
nordisk Oldkyndighed og Historie. 
III. Række 3:31—50. 

1915 Baugabrot I. Iðunn 1:228—30, 1916. 
(Argangar Iðunnar hefjast ekki um 
áramót.) 

1916 Baugabrot II—IV. Iðunn 2:104—15. 
Til Jóns Jacobssonar (kvæbi). 015- 
inn 12:14. 

1917 íslenzk sálarfrræ?5i. Eimr. 23:73-82. 
Gubjón Baldvinsson. Réttur 2:51-71. 

1918 Brot. Iðunn4:172—78. 

1919 Björn M. Olsen. Skírnir 93:1—8. 
þýðingar. Skírnir 93:40—63. 

Björn úr Mörk. Skírnir 93:141—52. 

1921 Matthías við Dettifoss. Eimr. 27: 
1 — 10 . 

1922 í>ý?5ingar. Andvari 47:158—166. 

1923 Grímur Thomsen. Eimr. 29:1—16. 
Laugardagur og mánudagur. ItSunn 
8:32—39. 

Völusteinn. Iðunn 8:161—78 (1924). 

í>ula. Iðunn 8:241—44 (1924) 

1924 Háskólinn. Andvari 49:65—86 
André Courmont. Eimr. 30:6—12. 
María guðsmóbir. Eimr. 30:129—33. 
Átrúnabur Egils Skallagrímssonar. 
Skírnir 98:145—65. 

1925 Um ritdóma. Eimr. 31:56—69. 
íslenzk Voga. Iðunn 9:113—22. 

Undir straumhvörf. Skírnir 99:131 
—94. 

1926 Loftferb yfir Eystrasalt. Eimr. 32: 
138—44. 

Heilindi. Iðunn 10:26—49. 

Nokkrar athugasemdir um bókment- 
ir siðskiftaaldar. Skírnir 100:172 
—94. 

Málfrelsi. Lesbók MorgunblatSsins 5. 
sept. 1—5. 

1927 Norsk vísindastofnun. Andvari 52: 
101 — 110 . 

Tyrkja-Gudda. Skírnir 101:116—31. 
Rafstö?5var á sveitabæjum. Vaka 1: 
35—40. 



18 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISPÉLAGS ISLBNDINGA 


Samlagning. Vaka 1:52—65. 
Foksandur. Fáeinar athugasemdir 
vitS sítSustu greinir E. H. Kv. Vaka 
1:159—69. 

Öræfi og öræfingar. Vaka 1:211—26. 
Islándsk kultur. Ord och Bild. 1927: 
11 — 22 . 

1928 Þangbrandur á Mýrdalssandi. Fest- 
skrift til Finnur Jónsson 29 maj 
1928:113—20. 

Finnur Jónsson sjötugur. 1858—29. 
Maí 1928. Skírnir 102:1—8. 
Bókmentaþættir. Vaka 2:87—101, 
236—45. 

1929—Setning Alþingis. Vaka 3:107—26. 
Eóli íslendinga. Vaka 3:245—48. 
Viljinn og verkió. Vaka 3:257—69. 
En islándsk bondeskald. Land och 
Folk 3. (Um St. G. Stephansson.) 


1930 Icelandic Notes. Acta Philologica 
Scandinavia 10:144—50. 

Loks er þess aö geta aó hann hefir 
veriÓ í ritstjórn Acta Philologlca Scandi- 
navia frá 1925, Vöku og Grfiskinnu frá 
1928. Hér hefir ekki verið talinn f jöldi 
blaöagreina og ritdóma, og þá auÖvitatS 
ekki þaö sem óprentaó er og mest mun 
um vert: Hannesar Árnasonar fyrirlestr- 
arnir^ bókmentasagan eftir 1400, og rit 
hans um íslenzka menning, sem hann 
getur um í Vöku 3:245. Eflaust mun hann 
ausa af þessum lindum í fyrirlestrum 
þeim er hann heldur nú vitS Harvard há- 
skóla og bera nafniö “The Spirit of Ice- 
landic Literature”. 

Desember 1931. 

Stefán EinarMNon. 


Minraing£ar. 

Eftir Iticlinrd Beck. 


Eg gleymi síðla, móðir, þeirri 
miklu sýn, 

er huldust dimmum sævi fögru 
fjöllin þín, 

með svipinn tigna, höfuðdjásn sem 
helgi-lín. 

Það var sem strengur bryzti inst í 
brjósti mér; 

en sárt er, þá á hjartaböndin 
höggvið er. 

Þess sál er dauð, sem köldu geði 
frá þér fer. 


1 bylgjuföllum þín eg heyrði 
hjartaslög, 

í tónum vindsins æskudaga 
yndis-lög, 

sem smaladrengnum léttu spor um 
dala-drög. — — — 

Mér gjöful reyndist minninganna 
máttug hönd; 

með töfrum sínum lyftir hún úr 
hafi strönd, 

og leiðir oss, sem böm, um æsku 
Edens-lönd. 



Eftir dr. G. J. Gislason 


Eitt kvöld á næst síðastliðnu sumrij 
stuttu eftir Alþingishátíðina, sátu 
þrír menn að kvöldverði á Hótel 
Borg. Tveir af þessum borðgestum 
voru háttstandandi leiðtogar sinn 
í hvorum aðal pólitísku flokkanna 
í landinu, nákomnir Háskóla ís- 
lands, og í fremstu fylkingu þeirra 
manna, sem ósérhlífnastir hafa 
verið í framfarabaráttu þjóðarinn- 
ar. Sá þriðji var einn af íslands 
týndu sonum, sem út var borinn á 
barnsaldri. Hann var nú gestur að 
garði kominn, reifalaus og í ann- 
arlegu gervi. 

Yfir borðum var fjörugt rætt um 
ýmisleg málefni, sem öll snertu að 
einhverju leyti ísland og framtíð 
þess. Það var minst á íslenzka jarð- 
rækt, kvikfjárrækt, sjávarútveg og 
aðra atvinnuvegi; á verzlun íslands 
við önunr lönd; á framfarir í lifn- 
aðarháttum, húsnæði og lífsþæg- 
indum; á notkun bíla og flugfæra; 
á brúarbyggingar og vegabætur; 
og á beinar samgöngur við Ame- 
ríku. Það var talið líklegt, að 
mögulegt væri að fá eitthvert af 
stóru hafskipafélögunum til að láta 
skip koma við í Reykjavík á aust- 
urleið og vesturleið, svo sem einu 
sinni á mánuði, að sumrinu til að 
minsta kosti. Það var líka talað 
um fegurð Islands: um fjöllin og 
dalina, um árnar og fossana, um 
laugamar og hverana, og alt það 
borið saman við samskonar fyrir- 
brigði í öðrum löndum, svo sem 


Noregi, Sviss og Ameríku. Því allir 
höfðu borðgestirnir víða farið. 

Síðasta málefnið, sem tekið var 
til íhugunar, var stofnun sumar- 
skóla í sambandi við Háskóla ís- 
lands, þar sem lærdómsfólki frá 
öðrum löndum væri gert mögulegt 
að njóta kenslu í íslenzkum fræð- 
um í sumarleyfum sínum, um leið 
og það kyntist landi og þjóð, og 
nyti hvíldarinnar, sem nýtt ium- 
hverfi og verkefni æfinlega veitir. 
Þessu málefni var hreyft af íslenzka 
útlendingnum. Hann hafði tekið 
eftir erfiðleikunum og vonbrigð- 
unum, sem mæta þeim útlending- 
um, sem koma til Reykjavíkur að 
sumrinu til í lærdómserindum, und- 
ir núverandi fyrirkomulagi. Hon- 
um fanst, að skaðinn, sem af þessu 
hlytist, bæði fyrir þessa sumargesti 
og ekki síður fyrir ísland, væri svo 
mikill og alvarlegur, að ekki mætti 
lengur við svo búið standa. 

En þó lengi sé stundum setið 
undir borðum á íslandi, eins og 
tíðkast í 'öörum Evrópu-löndum, 
var nú þegar kominn tími til hættu. 
Það virtist vera ómálga samþykt 
borðsgestanna, að allir skyldu vera 
gengnir til rekkju og enginn á 
gægjum, þegar saman bæri fundi 
dagseturs og dögunar, því þá var 
nóttin ekki heima. 

Áður en staðið var upp frá borð- 
um, var mælst til þess, að íslenzki 
útlendingurinn skrifaði um þessa 
sumarskóla-hugmynd sína við hið 



20 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


-t 


fyrsta tækifæri, og á þann hátt 
legði fram þær ástæður, sem hann 
hefði að bjóða henni til stuðnings. 
Þessu lofaði hann. — Þetta skrif 
er tilraun til að efna það loforð 
eftir föngum. 

Sumarskóla-hugmyndin eins og 
henni var lýst þetta kvöld var eink- 
um í þessu fólgin: 

1. Að Háskóli íslands stofni til 
sumarkenslu frá fyrsta júlímánað- 
ar til loka ágústmánaðar ár hvert 
í íslenzkum og Norðurlanda fræð- 
um, ásamt öðrum námsgreinum, 
sem sérkennilegar eru íslandi. 

2. Að sérstök athygli verði veitt 
námsþörfum útlendinga og að skól- 
inn sé aðallega þeim ætlaður. 

3. Að svo ágætlega verði til 
kenslunnar vandað, að hún, í sín- 
um sérfræðigreinum, skari fram úr 
öðrum mentastofnunum, hvar sem 
leitað sé. 

4. Að skólinn standi reiðubúinn 
til að uppfræða og aðstoða nem- 
endur, á hvaða þekkingarstigi sem 
þeir eru í þessum fræðum, alt frá 
byrjun til hinna dýpstu og flókn- 
ustu rannsókna. 

5. Að útlendingum verði gerð 
íslandsveran sem allra ánægjuleg- 
ust, og þeim gefið tækifæri undir 
umsjón og leiðsögn kennaranna, 
til að kynnast sögustöðunum og 
fegurð landsins. 

6. Að í sambandi við sumarskól- 
ann (síðustu vikuna eða vikurnar) 
verði stofnað til alþjóða ársþings 
kennara og sérfræðinga í Norður- 
landa- og þar að lútandi fræðum. 

7. Að Háskólinn gefi út vandað 
ársrit, á svo mörgum tungumálum 
sem þurfa þykir, og útbýti því víða 
um lönd, á meðal háskóla og ann- 


ara mentastofnana, stórblaða og 
tímarita, einkum þeirra, sem við 
mentamál fást (educational jour- 
nals), og þeirra einstaklinga, sem 
eftir því æskja eða líklegt þykir að 
meti innihald þess. 

Þetta eru þá í stuttu máli frum- 
drættir sumarskóla-hugmyndarinn- 
ar, án nokkurra lithreytinga eða 
loftkastala. Þeir eru aðeins byrj- 
unartilraun, sem að sjálfsögðu er 
í öllum greinum ábótavant. Að 
fullkomna uppdráttinn, þegar til 
þess kemur, verður annara verk- 
efni en mitt. 

Alvarleg íhugun þessa máls vek- 
ur að minsta kosti þrjár spurning- 
ar, sem heimta viðunanleg svör. 

lsta sp. — Hvers vegna ætti ís- 
land að leggja á sig slíka fyrirhöfn 
aðallega fyrir útlendinga? 

2ur sp. — Hvers vegna er sumar- 
skóli svo æskilegur fyrir útlenda 
nemendur? 

3ja sp. — Hvaða ágóða mundi 
ísland hafa af slíku fyrirtæki? 

Fyrstu spurningunni ætla eg að 
svara með því að minna á: Að eins 
og fossarnir hafa um liðnar aldir 
sungið um afl sitt og atgervi, og 
óþolinmóðir heimtað tækifæri til 
að reyna atorku sína og starfs- 
þrek; og eins og hveramir hafa í 
sífellu gosið upp sjóðheitum 
straumum, reiðubúnir til að taka 
hrollinn úr fólkinu og hjálpa til að 
bæta meinsemdir þess: Að á sama 
hátt hafa líka gimsteinar íslenzkr- 
ar menningar skinið frammi fyrir 
þjóðinni, bíðandi þess að þeim yrði 
haldið hátt á lofti af henni sjálfri, 
svo að þeir fengju að senda geisla- 
dýrð sína um allan heim, íslandi 
til auðnu og upphefðar. 



SUMARSKÓLI VIÐ HÁSKÓLA ÍSLANDS 


21 


Of lengi hafa íslendingar verið 
ánægðir með að vera “Cinderella” 
(Öskubuska) og horfa aðgerðalitl- 
ir á systurþjóðirnar skandínavísku 
hampa þessum fjársjóði frammi fyr- 
ir veröldinni sem sinni eigin eign. 
Of lengi hefir þeim útlendingum, 
sem um hann hafa viljað fræðast, 
verið stýrt fram hjá Sögu-eyjunni, 
lítandi hornauga til hennar sem 
fornfálegra grafhýsisrústa, þar sem 
gersemar voru einu sinni fundnar 
og upp grafnar. Of lengi hefir þeim 
verið kend íslenzkan sem löngu 
síðan úrelt og dauð forn-Norska, 
forn-Danska eða forn-Sænska, sem 
þeir aldrei heyrðu talaða sem lif- 
andi tungumál Of lengi hafa þeir 
lært fora-íslenzkar bókmentir sem 
bergmál frá löngu horfinni menn- 
ingu, sem þeim skilst, að dáið hafi 
afkvæmislaus, og hafi jafnvel að- 
eins verið lánsfé, sem ísland hafi 
naumlega miðlungsrétt til að eigna 
sér. 

Hefir ekki Ísland óneitanlega 
skyldu að rækja gagnvart sjálfu 
sér og því sem satt er og rétt í 
þessu efni? Finst nokkrum að það 
megi lengur dragast að gera heim- 
inum kunnugt, að til íslands, en 
ekki annara staða sé að leita fyrir 
þá, sem vilja kynnast fjársjóðun- 
um í sinni hreinustu mynd? 

Vissulega er tími til kominn að 
gera útlendingum sem auðvpMoot 
að læra “Ástkæra ylhýra málið” 
sem lifandi tungu, málið, sem einu 
sinni var alþjóða tungumál Norð- 
urlanda, en ísland eitt bar ham- 
ingju til að varðveita ógleymt og í 
fuliu fjöri. Að gefa þeim tækifæri 
til að nema það, þar sem það er 
talað og sungið af gömlum og ung- 


um í allri sinni hljómfegurð, og 
þar sem þeir líka fá skýrast að 
heyra hjartslátt miðalda menning- 
ar Norðurlanda og sjá þrótt henn- 
ar og lífseigju, þar sem hún hefir 
orðið fyrir minstri sýkingu af ut- 
an að komandi áhrifum. Vissulega 
er einnig tími til kominn að út- 
lendingum séu kendar íslenzkar 
bókmentir, fornar og nýjar, á þann 
hátt, að þeir verði þess fyllilega 
meðvitandi, að þær frá upphafi 
myndi óbrotna heild, — þann Ygg- 
drasil íslenkrar menningar, sem 
vaxið hefir og blómgast öld eftir 
öld, og enn sem fyr heldur áfram 
að gefa af sér nýja og dýrmæta á- 
vexti. 

Ef þvílíkt verkefni er ómaksins 
vert, þá er fyrstu spumingunni 
svarað. 

# * * 

Þá er önnur spurningim 

Sumarskólar í sambandi við há- 
skóla eru engar nýjungar. Áherzl- 
an, sem lögð er á að gera þá sem 
fullkomnasta, fer altaf vaxandi 
jafnframt því, sem þörfin fyrir þá 
eykst ár frá ári og gerist fleirum 
augljós. Ástæðan fyrir þessu er 
meðal annars sú, að eins og hin 
vanalegu og viðteknu skólaárs- 
misseri eru aðallega fræðslutími 
þeira, sem eru að búa sig undir 
lífsstörf sín sem prestar, lögmenn, 
læknar, kennarar, vísindamenn á 
ýmsum sviðum, o. s. frv., á líkan 
hátt er sumarskóla misserið sér- 
staklega fyrir þá, sem þegar eru 
starfandi í embættum sínum og 
lífsstöðum, en finna þörfina á að 
fylgjast með hinni vaxandi þekk- 
ing, sem áframhaldandi rannsóknir 
og skynjunarþroski eru altaf að 



22 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


i 


uppgötva. Eða fyrir þá, sem vilja 
auka fróðleik sinn með námsgrein- 
um, sem þeir höfðu ekki fyr stund- 
að, en þeir með líðandi tíma finna 
löngun eða nauðsyn á að kynnast. 

Sumarið er, í flestum tilfellum, 
sá eini tími ársins, sem þetta fólk 
á heiman gengt og hefir ráð á til 
slíks náms. Þess vegna eru sum- 
arskólarnir því svo afar nauðsyn- 
legir, og það er líka þess vegna að 
kennarar háskólanna — hinir út- 
völdu ræktarar mentunar- og 
menningargróðurs þjóðanna, leggja 
svo mikið á sig til að gera sumar- 
kensluna sem allra fullkomnasta. 

Þeir útlendingar, sem líklegastir 
eru til þess að heimsækja ísland 
í lærdóms erindum, verða flestir 
tilheyrandi sömu stéttum og í lík- 
um kringumstæðum eins og það 
fólk, er sumarnám stundar við ann- 
ara ianda háskóla. Þörfin á að Há- 
skóli íslands veiti því tækifæri til 
að öðlast fræðslu á þeim tíma árs- 
ins, sem það fær notið hennar, er 
því engu síður stórvægileg. í þessu 
sambandi má ekki heldur gleyma, 
að sumarið eitt gefur útlendingum 
tækifæri, jafnhliða náminu, að 
ferðast um ísland, bæði sér til 
skemtunar og til þess að kynnast 
á þann hátt landinu og þjóðinni. 

Fleiri ástæður væri auðvelt að 
færa fram, því til stuðnings, að 
sumarskóli í sambandi við háskól- 
ann er ekki einungis æskilegur, 
heldur nauðsynlegur fyrir þá út- 
lendinga, sem til ísiands vilja leita 
í lærdómserindum. En nú vil eg 
gefa öðrum orðið og enda svar 
mitt við annari spurningunni með 
því, að leyfa mér að tilfæra álit 
tveggja þektra útlendinga, viður- 


kendra lærdómsmanna og ágætra 
íslandsvina, sem báðir dvöldu í 
Reykjavík síðastliðið sumar, og 
báðir komu hingað í lærdóms- og 
rannsóknarerindum, í íslenzkum 
fræðum. Hvers vegna sumarskóli 
sé æskilegur fyrir útlenda nemend- 
ur verður, hvort sem er, bezt svarað 
af þeim sjálfum. 

Annar þessara manna, prófessor 
Jess H. Jackson, Fellow of the 
American Council of Learned Socie- 
ties, skrifaði mér eftirfarandi bréf 
frá Reykjavík, 10. ágúst, eftir að 
hann hafði dvalið þar í næstum 
tvo mánuði: 

Tjarnargata 23, Rvík, 

10. ágúst 1930. 

Dr. G. J. Gíslason, 

Grand Forks, N. Dak. 

Kæri dr. Gíslason! 

Hugmynd yðar um það, að koma 
á fót sumarskóla við Háskóla ís- 
Iands, þar sem útlendingum væri 
veitt fræðsla í íslenzkum bókment- 
um, sögu og menning, ætti að ræð- 
ast, fullkomnast og komast í fram- 
kvæmd sem allra fyrst. 

í mörgum öðrum löndum í Ev- 
rópu, einkum Þýzkalandi, og í Ame- 
ríku, eru slíkir sumarskólar eða 
námsskeið fastur liður á starfsskrá 
háskólanna. Með þessu færa þessir 
skólar sér í nyt þann augsljósa 
sannieika, að námsfólk vill helzt 
geta varið sumarleyfi sínu til hvors 
tveggja, náms og ferðalaga. En ef 
útlendur fræðimaður kemur til ís- 
lands að sumarlagi (og það er eini 
tíminn, sem hann er laus, og eini 
tíminn, sem hægt er að nota til 
ferðaiaga á íslandi), kemur hann 
að háskólanum lokuðum og kenn- 
urum hans dreifðum út um hvipp- 



SUMARSKÖLI VIÐ HÁSKÓLA ÍSLANDS 


23 


inn og hvappinn. Ef kostur væri á 
námsskeiði í sambandi við vel 
skipulagðar ferðir til merkustu 
staða, myndi það án efa draga 
marga erlenda fræðimenn til lands- 
ins. 

Ef ísland á að verða miðstöð 
norrænna fræða í framtíðinni, og 
það ætti það að vera sakir bók- 
menta sinna, tungu og sögu, verð- 
ur nú þegar að sjá svo um, að þeir, 
sem kynnast vilja íslenzkri menn- 
ing og háttum, eigi sem allra greið- 
astan aðgang að þeim fróðleik. 
Námsskeiðum í þessum fræðum, 
og svo í nútíma íslenzku, ætti að 
koma af stað, og fá til þeirra beztu 
fræðimenn frá háskólum og menta- 
skólum Evrópu og Ameríku. 

Tungan sjálf, sem geymt hefir 
mörg forn einkenni og felur í sér 
svo flókið kerfi hljóðfræði, er í 
sjálfri sér svo að segja einstök, og 
alveg nauðsynleg hverjum þeim, 
sem vill kynna sér samband ger- 
manskra mála. Eins og nú hagar 
til, má búast við, að útlendingur- 
inn komi til íslands án þess að 
kunna nokkuð í nýja málinu, haldi 
svo áfram að lesa sína Þýzku, 
Dönsku, Norsku eða Sænsku, og 
fari heim með það á tilfinningunni 
að íslenzka nútímans sé ugglaust. 
merkilegt mál, ef manni væri gef- 
inn kostur á að læra hana. Sum- 
arskólinn ætti einmitt að gefa 
mönnum þetta tækifæri, og bæta 
þannig úr þessum örðugleikum, að 
nokkru leyti að minsta kosti. 

Ef hugmynd yðar væri komin í 
framkvæmd, myndi sumardvöl á 
íslandi verða alt öðruvísi en hún 
er nú. Gesturinn (ef hann væri 
kominn til náms) myndi þegar í 


stað komast inn í félagsskap, sem 
starfaði að sömu áhugamálum og 
hánn og væri meira eða minna “við- 
urkendur” af hinu opinbera, í stað 
þess, að nú finst honum hann vera 
gersamlega einmana og eins ókunn- 
ugur öllum háttum og framast má 
vera. (Að minsta kosti er það svo 
um Ameríkumenn). Hann myndi 
fljótt komast í félagsskap líkann 
því, sem hann á að venjast, og 
þar ætti hann altaf athvarf og 
fyndist hann eiga nokkurskonar 
heimili. — Eg held að ísland geti 
boðið útlendingum margt. En fáir 
útlendingar munu koma þangað 
til að arka fram og aftur um göt- 
urnar í Reykjavík og skoða í búð- 
arglugga. Það geta þeir eins vel og 
miklu betur gert í Lundúnum eða 
París. Ef hann kemur oftar en einu 
sinni, eða stanzar lengur en með- 
an skipið bíður eftir honum, verð- 
ur að gefa honum kost á að eign- 
ast eitthvað af því, sem ísland eitt 
getur veitt. Eg hefi þá skoðun, að 
sumarskóli sá, sem þér hafið stung- 
ið upp á, gæti mjög mikið bætt úr 
þessu. 

Ef eg get orðið málinu að liði á 
einhvern hátt, þá gerið svo vel að 
gera mér aðvart um það. 

Yðar einlægur, 

J. H. Jackson 
Fellow American Council 
of Learned Societies. 

Úr bréfi frá próf. Chester N. Gould 
frá Chicago háskóla. 

En ef ísland vill vera miðstöð 
skandínaviskra fræða, þá er greið- 
asta leiðin sú, að háskólinn taki 
upp hugmyndina um sumarskól- 
ann. Það er hægt að fá sæmilega 


24 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


1 


vísindalega mentun nálega allsstað- 
ar, en kunnáttu í íslenzkri tungu 
nútímans er hvergi hægt að fá 
nema á íslandi. Hver maður myndi 
fara þangað til verklegra æfinga. 

Útlendingar eiga bezt heiman- 
gengt að sumrinu, því margir þeirra 
sem tilsagnar óska í þessu, stunda 
sjálfir kenslu að vetrinum. Þá hafa 
og flestir þá hugmynd, að ísland 
sé ógurlegur staður að vetrinum, 
og það er engin leið að fá menn 
til þess að fara þangað nema að 
sumrinu, fyr en þeir hafa kynst 
því sjálfir. En eins og nú er, má 
heita gagnslaust að koma til ís- 
lands að sumrinu, til þess að læra 
málið. Hvergi er hægt að hlýða á 
fyrirlestra eða komast í samræður 
við menn, að minsta kosti ekki fyr- 
ir ókunnuga. Eina ráðið er að fá 
sér einkakenslu, en það er bæði 
dýrt, og vantar auk þess það fjör 
og líf, sem er í því að vera í hópi 
þeirra, sem sama verk stunda. Og 
svo er undir hælinn lagt hvort 
menn hitta á kennara, sem í raun 
og veru er fær um starfið. Eg var 

sjálfur heppinn í þessu efni, en 

það var ekkert annað en tilviljun. 

* * * 

Loks er þriðja spurningin. 

Hvaða ágóða ísland muni öðlast 
af stofnun sumarskóla í sambandi 
við Háskólann, er óneitanlega part- 
ur máls þessa, sem mestu varðar. 
Svar fyrstu spurningarinnar á hér 
við að nokkru leyti, en margt fleira 
kiemur fram við íhugun þriðju 

epurningarinnar, sem heimtar at- 
hygli og nánari útfærslu. 

Þúsund ára afmæli Alþingis er 
liðið, og hátíðarhaldið, sem því var 
samfara, orðinn sögulegur viðburð- 


ur, er komandi kynslóðir munu 
lengi minnast sem eins hins heppi- 
legasta og ógleymanlegasta stór- 
virkis þjóðarinnar. Ekkert hefir 
nokkurntíma vakið athygli víðrar 
veraldar svo kröftuglega á “eyjunni 
hvítu’’ né látið hana skína með 
svo mikilli birtu, að augu margra 
miljóna opnuðust, og þeir sáu í 
fyrsta skifti á æfinni, að ísland er 
ekki klakaauðn Eskimóa og ís- 
bjarna, eins og þeir höfðu áður í- 
myndað sér, heldur heimkynni upp- 
lýstrar og aðdáanlegrar þjóðar. 

Sá óvanalegi kunnugleiki, viður- 
kenning og góðvild, er Ísland á nú 
sem stendur að fagna hjá annara 
þjóða almenningi, ætti að vera 
stórvægilegt gleðiefni öllum ís- 
lendingum og ekki sízt þeim, sem 
í útlöndum búa, og þess vegna er 
umbreytingin frá því, sem áður 
var, auðsjáanleg. Ánægjunnar yfir 
þessu verður þó að njóta í skugga 
þeirrar meðvitundar, að ef hér við 
situr, sé þessi nýbreyting aðeins 
skammgóður vermir, er skjótt kóln- 
ar í hráslaga gamalla og rótgró- 
inna öfga og hindurvitna. Þess 
verður ekki langt að bíða, að hrím- 
þoka gleymskunnar fari að umvefja 
ísland, og mikið af því góða, sem af 
hátíðinni leiddi, verður að engu. Þá 
verður ísland aftur dæmt einvörð- 
ungu af nafni þess og hnattstöðu, 
og um það verður lítið annað mun- 
að en vitlausu hugmyndasmíðin og 
ranghermin víðvíkjandi veðráttu 
þess og lifnaðarháttum, sem land- 
læg hafa verið í útlöndum, og ekki 
ósjaldan hefir tekist að læða þar 
inn í landafræðisbækur alþýðu- 
skólanna, ræður og fréttablöð. — 
Þetta hefir ekki verið að kenna 



SUMARSKÓLI VIÐ HÁSKÓLA ÍSLANDS 


25 


neinum illvilja gagnvart íslandi og 
íslendingum, heldur eintómri van- 
þekking, “landsins forna fjanda” 
á meðal útlendra þjóða, þeim draug, 
sem magnast hefir öldum saman 
og eitrað hefir orðstír þess. Gláms- 
augum hans er alstaðar að mæta, 
hvar sem leið manns liggur um 
Evrópu og Vesturheim. Það er enn- 
þá ólíklegra, að frá þeim verði kom- 
ist í hinum heimsálfunum, þó um 
það geti eg eigi dæmt af eigin 
reynslu. 

Síðan séra Arngrímur Jónsson 
(f. 1568; d. 1648) fyrst tókst á við 
ófreskju þessa árið 1593, hafa aðr- 
ir íslenzkir og annara þjóða rit- 
höfundar reynt að veikja mátt 
hennar, án þess að útlendur al- 
menningur veitti verkum þeirra 
svo sem nokkra eftirtekt. Til þess 
dugði ekkert minna en þau óvæntu 
undur, að ísland sjálft kæmi fram 
á sjónarsvið þjóðanna og byði þeim 
þeim á þúsund ára afmæli Alþing- 
is, — þings, sem hafði staðið og 
starfað í tíu aldir, án þess að þær 
vissu, (að tiltölulega fáum ein- 
staklingum undanskildum) að það 
væri, eða hefði nokkum tíma ver- 
ið til. Hvað fljótt þær kyntu sér 
sögu Alþingis, hvað vinsamlega 
þær tóku boðinu, hvað ríkulegar 
afmælisgjafir sumar þeirra sendu, 
hvað vel'boðsgestirnir báru landinu 
söguna að hátíðinni afstaðinni, 
hvað mikið þekking og álit á því 
hefir síðan vaxið í útlöndum, alt 
sannar að það er ómaksins vert 
fyrir ísland, að ganga fram fyrir 
aðrar þjóðir og bjóða þeim gest- 
risni sína og viðkynning. Meiri 
goðgá gætu íslendingar naumast 
framið en þá, að láta ekki þenna 


stundar ávinning örva sig til hlé- 
lausrar viðleitni, þangað til algerð- 
ur sigur er fenginn. 

Það er bersýnilegt, að til þess að 
ná því takmarki, er engin sérstök 
aðferð einhlít. En líklegt virðist, 
að til þess mundu ekki önnur vopn 
betur reynast en sumarskólinn, ef 
rétt er með farið. Hann gæfi ís- 
landi árlega tilefni til heimboðs á- 
kjósanlegasta fólki annara þjóða, 
og veitti því kenslu í þeim fræðum, 
sem æskilegast er, að sem flestir 
kunni. Hann yrði árlega sönnunar 
staðfesting þess, að ísland er heim- 
kynni mentunar og menningar. — 
Gegnum hann og boðskjal (ársrit) 
hans gæfist árlega tækifæri til að 
kunngera heiminum, með vel til 
völdum myndum og tilbendingum, 
vaxandi framfarir og afrek þjóðar- 
innar og einstaklinga hennar. Af 
honum leiddi, að skáldskap, fögrum 
listum, vísindalegum uppgötvunum 
og öðru, sem alþjóða gildi hefir, 
væri veitt meiri eftirtekt og eftir- 
spurn, en hingað til hefir átt sér 
stað. Eleiri læsu íslenzk ritverk á 
frummálinu, fleiri af þeim yrðu út- 
lögð á önnur tungumál, og þeim 
og öðrum listaverkum þjóðarinnar 
veittist fjölmennari og ágóðasam- 
ari markaður. Prá sumarskólanum 
kæmi á hverju ári heim til annara 
landa nýr hópur (þó í fyrstu fá- 
mennur) af íslands-vinum, sem þvi 
mundu reynast forvígismenn og 
konur í sínum ættlöndum. 

Það er erfitt að hugsa sér nokk- 
urt annað fyrirtæki, sem orðið gæti 
íslandi jafnágæt auglýsing í út- 
löndum. Verklegar framkvæmdir í 
búskap, sjávarútyegi eða öðrum 
iðnaði, þrátt fyrir aðdáanlegar 


26 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


framfarir, geta varla orðið svo ó- 
venjulegar eða framúrskarandi, að 
þær veki annara þjóða eftirtekt á 
íslandi. Á þeim sviðum er of mikil 
samkeppni af þjóðum, sem standa 
þar ólíkt betur að vígi. Alt öðru 
máli er að gegna, þegar kemur til 
kenslu íslenzkra fræða: íslenzkrar 
tungu, bókmenta, sögu og menn- 
ingar. Á því sviði getur ísland hæg- 
lega skarað fram úr öllum keppi- 
nautum. 

Með stofnun sumarskóla yrði 
stórt spor stígið í áttina til þess að 
gera ísland aftur að höfuðbóli nor- 
ræns fróðleiks og menningar, þess 
takmarks, sem vér vonum, að Há- 
skóli íslands hafi sett sér að ná. 
Fámenni þjóðarinnar og fjarlægð 
landsins, ófrjósemi þess, fjárhags- 
legir og aðrir erviðleikar, orkuðu 
ekki að afstýra guilöld fortíðarinn- 
ar, og munu ekki heldur, “ef fólkið 
þorir”, megna að afstýra þeirri 
gullöld framtíðarinanr, þegar ísland 
— íslenzkur háskóli — verður við- 
urkendur og heiðraður um allan 
heim, sem miðpúnktur fræða og 


menningar, arfleifðar frá dýrðlegrí 
fortíð, sem eykst og göfgast við 
óþreytandi elju nútíðar fróðleiks- 
fýsnar og rannsóknar, og ávaxtast 
ár frá ári, og nær hærra stigi frá- 
bærleika og fullkomnunar. 

Að endingu vil eg aðeins minn- 
ast þess, að af öllum þeim litla 
hóp af íslendingum og fólki af ís- 
ienzkum ættum, sem í veröldinni 
lifa, er hér um bil einn af hverjum 
fjórum búsettur í útlöndum. Til- 
tölulega margt af þessum íslenzku 
útlendingum ganga mentunarveg- 
inn, og flestu af því fólki er for- 
vitni á að kynnast landi, tungu, 
bókmentum og sögu feðra sinna. 
Það er vel hugsanlegt, að það gæti 
færst í venju á meðal þessa náms- 
fólks, að nota eitthvað af sumar- 
leyfum sínum til náms við sumar- 
skóla í sambandi við Háskóla ís- 
lands, ef hann yrði stofnaður. Ef 
sú tilgáta reyndist rétt, yrði sum- 
arskólafyrirtækið að auki, einnig 
til þess að gera nánari og hald- 
betri frændsemina á milli Fjallkon- 
unnar og niðja hennar í öðrum 
löndum. 


Eftlr PiSl S. Pfilfison. 


ÉLJA-GRÍMUR. 

Að berjast við útsynnings illélja fjöld 
frá æfinnar morgni og langt fram á kvöld, 
en eiga altaf vissu og von í huga, 
að veðrinu sloti, ef kraftarnir duga. 

Að élin, þau endi þó öll um síðir, 
og óhræddur stríða við frost og hríðir 
var séreign þín, Grímur. Ei hættur þú hrædd- 
ist, 

þinn hugur og karlmenska í þrautunum glædd- 
ist. 

Er blindhríðin ögrandi í eyrum þér söng, 
og ólmaðist hamslaus um vetrarkvöld löng, 
þú baðst ei að slotaði hríðinni hörðu, 

— það hilti þó altaf í nýja vörðu. — 

Og þó að hún týndist, þú óttaðist eigi, 
því áttstaðan hélt þér á réttum vegi: 
því þú hafðir altaf við óveður barist 
og illfylgjum manna og náttúru varist. 

Og illmælgi, flapur og upplogna sök 

þú eltir ei, þegar að vantaði rök; 

og heldur ei fláræði falskra vina; 

þér fanst það sem smá-él og augnabliks hrina, 

sem hamsleysi sínu í sjálfsvörn eyddi. 

— Svo særðist oft margur, er höggið greiddi. 
Þú rólegur brostir við baknagi og kriti; 

þú barst þar af flestum að manndómi og viti. 

Og eitt var þér gefið, sem fátítt finst: 

Að fara þá leið, sem var troðin minst, 
og sneiða hjá kvía og kúa leiðum, 
en kjósa þér braut fram með jökla-breiðum. 
Þú hræddist ei bliku né hríðar-boða, 
þó heiðarnar geymdu í skauti sér voða. 



28 


TlMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


Því bjartsýni var þér í vöggugjöf fengin, 
svo veglega gjöf átti fár eða enginn. 

Og fífldirfsku kallaði samtíðin samt 
þitt sjálfstæði og vissu um sigurinn jafnt. 

— En öræfin þegja um afdrif þín hinstu, 
hin örlagaþrungnu. — Svo skiftir það minstu. 
En þó er eg fullviss, að þú hefir barist 
með þreki og karlmensku; dauðanum varist, 
unz hríðinni létti. — Þú hélzt þínu vígi, 
svo hugsjón þín gæti ekki snúist í lýgi. 

SUMARLOK. 
f gær. 

í gær var sléttan græn. 
í gær var sólin hlý. 
í dag er grasið grátt 
og grimm í lofti ský. 

I gær söng fuglinn glatt 
á grein, sem laufguð var. 
í dag er harpan hljóð 
og horfið lauf og bar. 

í gær bjó gleði í sál. 
í gær var alt svo bjart. 
í dag er hrygð í hug, 

— í hjarta myrkur svart. 

Haustnótt. 

Líkt og deyjandi von 
legst nú haustnóttin hljóð 
yfir hauður og sæ. 

Kveður útfarar-ljóð 
golan grafnepju köld. 

Drúpa grátandi ský. 

Hjúfrast hálfnakin björk 
faðmi haustmyrkurs í. 

Sefur syrgjandi fugl, 
hvar sem sæluhús gefst. 

Hrollsins hrikaleg mund 
yfir hvílu hans vefst. 



KVÆÐAFLOKKUR. 


2» 


Linar sviða í sál 
gömul sóldrauma fjöld. 

— Frá þeim yljar oss æ 
sérhvert ógæfu kvöld. 

Snjór. 

Dapur og hljóður, draumi skáldsins líkur, 
deyjandi blómin kemur þú að friða, 
og mjúkum höndum sáran læknar sviða. 
Söinaða jörð í nýjar klæðir flíkur. 

Gott á hver jurt, sem fær í friði að dreyma, 
við faðm þinn, snjór, og hlýju þinnar nýtur. 
sem aldrei vetur augum brostnum lítur, 
en öðlast það að mega sofa og gleyma. 

* * ¥ 

Og þú átt gott að bíða vorsins bjarta, 
sem bráðum þig á arma sína tekur, 
og kuldann burt úr sjáifs þíns sinni hrekur 
og svæfir þig við náttúrunnar hjarta. 

MAf. 

Hver sólgeisii verður að söng í dag, 
því sumarið færir mér nýjan brag, 
og andvarinn syngur sitt ljúflings lag 
um ljósið og daginn. 

Sem afmælis-ljóð verður litskrýdd mörk, 
sem lifandi vera hver grænkiædd björk; 
en draumheima litskrúð 
legst yfir sléttuna og bæinn. 

Nú titrar hver strengur, sem tilverin á, 
hver tónn öðlast mynd, sem er göfug og há. 
Að hástóli lífsins nú leitar hver þrá 
mót ljósinu bjarta. 

Nú sefast hver harmur er hugraunir bjó, 
og hugur sem aldrei fann neinsstaðar ró, 
í draumsælu blundar 
við alheimsins eilífa hjarta. 


30 


TlMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


1 


FIMM í AUSTUR, FIMM í VESTUR. 

Tíu voru veg að ryðja, 
valið kappalið, 

hver vildi öðrum hjálpa og styðja. 

— hærra blasti svið. — 

Þurfti aðeins faðma fáa, 
fjallsbrún náð var þá. 

Töfrageislum tindinn háa 
tvístraði sólin á. 

Jarðfast bjarg í götu gnæfði, 
gengið var að fast. 

Þrekraun vöðva eflda æfði 
eins og bylsins kast 
tauga og vöfðva kyngi-kraftur 
kipti bjargi úr jörð. 

Líkt og jörðin lykist aftur 
leit þar heilann svörð. 

“Austur fyrir veginn, vinir, 

veltum bjargi því,’’ 

sagði einn. — En annar gegndi: 

“eins og eg nú sný 
vil eg bjargi velta, drengir, 
vestan brautar þá 
standa mun um æfi alla 
erkiklettur sá.’’ 

Fyrst var þrefað. Þá var rifist, 
þar næst gengið frá. 

Fimm á móti fimm svo gengu, 
fastur steinninn lá. 

Afl á móti afli stríddi, 

— enginn til þess fann. 

Fimm í austur, fimm í vestur 
færa vildu hann. 

Steinninn gleymdist. — Geislinn hinsti 
grátinn kvaddi tind. 

— Birtist fyrir augum önnur 
ennþá skýrri mynd: 




KVÆÐAFLOKKUR. 


Þjóðarbrot við ofurefli 
erlent glíma eg sá. 

— Fimm í austur, fimm í vestur, 
fastur steinninn lá. 


AÐ DAGSLOKUM 

Háll er vegur og hætt við falli, 
hræða mig forlög, vekja æði. 

Brjóstið næðir í norðan-gjósti. 

Nóttinn er dimm og langur flóttinn. 
Örmagna sál er sem á förum, 
sorgir steypast um hugar-borgir. 

Langar mig helzt að leysast fengi 
lemstraður andi úr prísund fremstri. 

Flúinn er svefn og friður búinn. 

Fjötruð er sálin, klædd í tötra, 
bíður nú hreld að lífið líði. 

Lognið er kærast hríslum bognum. — 
Stormum barinn og stunginn ormum 
stynur nú skrúðlaus aldinn hlynur. 

— Rótin er kalin, fúinn fótur, — 
falla mun brátt. — Það nálgast kallið. 

Æðandi haf og öldur hræða 
einliðans bát, og valda meinum. 

Lending mun verða helzt af hending 
hinumegin, því fátt er vina. 

Efa eg samt að aftur gefist 
önduðum líf á fegri löndum. 

Sekum er kærra að sofa en hrekjast, 
svefninn er betri en fyrirgefning. 


Eftir prófessor Rlehard Beck. 


Á voru mikla þjóðliátíðarári, í 
hitt eð fyrra sumar, héldu Norð- 
menn hátíðlegt níu alda afmæli 
kristninnar þar í landi. Eins og 
sæmdi þessum merku tímamótum, 
voru hátíðarhöldin hin viðhafnar- 
mestu og sótti þau mikill fjöldi 
manna hvaðanæfa. — Þúsundum 
Norðmanna í Vesturheimi varð at- 
burður þessi tilefni pílagrímsfarar 
á fornar stöðvar. Sætir það engri 
furðu. Hátíðahöldin voru helguð 
minningu einhvers hins atkvæða- 
mesta og áhrifamesta leiðtoga 
norsku þjóðarinnar, minningu Ól- 
afs konungs Haraldssonar ins 
helga, höfuð dýrðlings þjóðar sinn- 
ar. Hinn 29. júlí 1930 voru 900 ár 
liðin frá því, að hann féll í orustu 
á Stiklastöðum skamt frá Þránd- 
heimi. Þótt kynlegt megi virðast í 
fljótu bragði, markaði dauði hans 
í raun og veru úrslitasigur kristn- 
innar í Noregi, og fyrir því var 
þessi þjóðhátíð Norðmanna helguð 
minningu hans sérstaklega. Hún 
bar nafnið “Ólafshátíð'’ með réttu. 

Aðal-hátíðahöldin fóru fram í 
Þrándheimi. Átti það einkar vel við, 
því að þar hafa bein Ólafs kon- 
ungs hvílt öldum saman. Dóm- 
kirkjan í Þrándheimi, sem kölluð 
hefir verið “lang-glæsilegast guðs- 
hús í Norður-Evrópu”, var mið- 


*) Ritger?5 þessi er frumsamin á Ensku 
og birtist í tímaritinu “The Quarterly 
Journal of the University of North Da- 
kota”, 1930. Hún er lauslega þýdd og: 
breytt at5 nokkru. 


depill hátíðarhaldanna. Þangað lágu 
nú allar leiðir, eins og til Róma- 
borgar forðum daga. Dómkirkjan 
á sér langa sögu að baki og merki- 
lega. Hún er sjö alda gömul, og 
fyrir atorku og áhuga tveggja kyn- 
slóða stendur hún nú endurreist 
í sinni fornu dýrð. Tign hennar og 
fegurð, að ógleymdum hinum 
mörgu sögulegu minningum, sem 
við hana eru tengdar, gerðu hana 
að hæfum stað fyrir meginþáttu 
þessarar óvenjulegu hátíðar. Öld- 
um saman hafa jarðneskar leifar 
Ólafs helga hvílt skrínlagðar á há- 
altari dómkirkjunnar. Innan veggja 
hennar hafa óteljandi bænir stígið 
upp til dýrlingsins á liðnum ár- 
hundruðum; þaðan hljómuðu nú 
lofsöngvar og ræður, sem mikluðu 
mátt hins djarfhuga konungs og 
áhrifavald hans. 

Sagan er frásagnarík um Ólaf 
Haraldsson, um skapferli hans, 
æfi hans og starf. Ekki mun það 
tilviljun ein, að Snorri Sturluson 
ritar lengst mál um hann allra Nor- 
egskonunga í “Heimskringlu” sinni. 
Og “Ólafs saga helga’’ er langtum 
rneira en mikilvægt sögurit; hún 
á í tilbót geysimikið bókmenta- 
gildi; ritsnild Snorra lýsir sér hér 
í állri fjölbreytni sinni og frásagna- 
krafti. Þá hafa óteljandi sagnir 
myndast um Ólaf Haraldsson. — 
Hann varð þjóðhetja og í margra 
augum píslarvottur; hann varð 
einnig höfuðdýrlingur þjóðar sinn- 



UM ÓLiAF HELGA 


33 


ar og að dómi almennings, innan 
Noregs og utan, höfundur dásam- 
legra kraftaverka. Hann er jafn 
frægur í söngvum og sögnum. 

Lífssaga Ólafs Haraldssonar, er 
saga margbreyttrar reynslu, lát- 
lausrar baráttu og stórra dáða; og 
loks saga af ósigri, sem varð hinn 
glæsilegasti sigur. 

Ólafur mun vera fæddur árið 
993; ekki var ættin smá, þar sem 
hann var í beinan karllegg kominn 
af Haraldi hárfagra. Ólafur ólst 
upp hjá Ástu drottningu móður 
sinni og Sigurði konungi sýr, stjúp- 
föður sínum. Átti hann að ráða yfir 
Hringaríki í Noregi sunnanverðum, 
en þar er búsæld mikil. Sigurði 
konungi er svo lýst, að hann hafi 
verið friðsamur og hneigður til 
búsýslu. “Hafði (hann) menn sína 
mjök í starfi,” segir Snorri, “ok 
hann sjálfr fór oftliga at sjá um 
akra ok eng eða fénað, ok enn til 
smíða, eða þar er menn störfuðu 
eitthvat”.') Annarsstaðar getur 
sagan þess, að hann hafi verið 
fremur fámáll, en “allra manna 
vitrastr þeirra er þá váru í Noregi.’’ 
(bls. 29—30). Ekki verður því sagt 
að hann hafi skörungur verið á 
neina lund. 

Alt öðru máli gegndi um Ástu 
móður Ólafs; hún var kona rík- 
lunduð og metnaðargjörn, og ætl- 
aði sonum sínum stóran hlut; var 
henni mjög um það hugað, að þeir 
ynnu sér frægð og völd. Hún var 
svo skapi farin, að dáðir fremur en 
árafjöldi voru henni hinn sanni 


•) ólafs saga helga, bls. 1, útgáfa Egg- 
erts ó. Briem, Reykjavík 1893. Allar til- 
vitnanir í ritger’Ö þessari í ólafs sögu 
helga eru í nefnda útgáfu. 

r 


mælikvarði mannlífsins. Eitt sinn 
sagði hún við Ólaf son sinn: “En 
heldr vilda ek, þótt því væri at 
skifta, at þú yrðir yfirkonungr í 
Noregi, þó þú lifðir eigi lengr í 
konungdóminum en Ólafr Tryggva- 
son, heldr en hitt, at þú værir eigi 
meiri konungr en Sigurðr sýr, ok 
yrðir ellidauðr.” (Ólafs saga helga, 
bls. 35). 

Það mun lítið vafamál, að Ólafur 
hafi erft hina miklu hæfileika sína 
og hinn ríka framhug frá móður 
sinni, enda hvatti hún hann til 
stórræðanna, eins og framanskráð 
tilvitnan sýnir glegst. Eru margar 
sögur sagðar frá æsku Ólafs, er 
varpa ljósi yfir skapgerð hans. 
Sýna þær, að hann var snemma 
einráður og sást eigi fyrir; ærið 
var hann einnig stærilátur, minn- 
ugur þess, að hann var stórættað- 
ur, og virðist hafa litið niður á 
stjúpföður sinn sem réttan og slétt- 
an búanda. Eftirfarandi sama sýn- 
ir glögt skaplyndi Ólafs á yngri 
árum. Dag einn, er eigi var ann- 
ara manna heima á bænum, bað 
Sigurður konungur Ólaf stjúpson 
sinn að söðla hest sinn. Ólafur 
hélt rakleiðis til geitahúss og leiddi 
heim stærsta hafurinn og lagði á 
söðul konungs; gekk síðan á fund 
hans og kvaðst hafa ferðbúinn reið- 
skjóta hans. En er Sigurður kon- 
ungur sá gerðir Ólafs, varð honum 
að orði: “Auðsætt er að þú munt 
vilja af höndum ráða kvaðningar 
mínar; mun móður þinni þat þykja 
sæmilegt, at ek hafi engar kvaðn- 
ingar við þik, þær er þér sé í móti 
skapi; er þat auðsætt, at vit mun- 
um ekki vera skaplíkir; muntu vera 
miklu skapstærri en ek. Ólafr 



34 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


svarar fá ok hló við ok gekk í 
brott.” (Ó. s. h. bls. 2). Þetta á 
að hafa gerst, þegar hann var 10 
ára gamall. 

Ætla má að Ólafur hafi notið 
svipaðs uppeldis og títt var um 
jafningja hans á þeirri tíð. Hann 
lærði frumatriði skáldskaparlistar 
og iðkaði hana allmikið síðar meir. 
Enn eru til nokkrar vísur eftir 
hann (Sbr. Finnur Jónsson: Bók- 
mentas. íslendinga, Khöfn 1904— 
5, bls. 62). Einnig lærði hann tré- 
skurð og varð hagleiksmaður í 
þeirri grein. í sögu hans getur um 
herskip eitt mikið með konungs- 
höfði í stafni er Ólafur hafði skor- 
ið. Þá má svo sem geta nærri, að 
eigi var vanrækt að kenna konum 
vopnfimi og aðrar íþróttir, sem 
einn konungsson máttu prýða, og 
mun síðar nánar frá því sagt. Ól- 
afur var bráðþroska “snimma 
görvilegr maðr, fríðr sýnum, með- 
almaðr á vöxt; vitr var hann 
snimma ok orðsnjallr’’ (Ó. s. h 
bls. 1). 

Að skapgerð og uppeldi var Ólaf- 
ur því vel til foringja fallinn. Leik- 
ur enginn vafi á því, að honum var 
friðsamt bændalífið lítt að skapi, 
fanst það dauflegt og þreytandi. 
Dáðalíf og æfintýra var yndi hans. 
Tólf ára að aldri hélt hann í fyrstu 
víkingaferð sína undir forystu 
Hrana konungsfóstra, er var þaul- 
reyndur í víkingaferðum. Reynd- 
ust þeir fengsælir vel. 

Árum saman var Ólafur nú í 
víkingaferðum víða um höf. Lá 
leið hans til Danmerkur, Svíþjóð- 
ar, Finnlands, Norður-Þýzkalands, 
Hollands, Englands, Frakklands og 


allar götur til Spánar. Hann vann 
marga stórsigra og vann sér bæði 
auð og frægð. Var hann á ferð 
fram með Spánarströndum á leið 
til Landsins helga, að því er sag- 
an segir, þegar sá atburður gerð- 
ist, sem honum kom til að snúa 
heim á leið til Noregs. Lá hann 
með skip sín í Karlsánni (þ. e. 
Guadalquivir fljóti á Spáni) og 
beið byrjar; en bezt er að segja 
framhald sögunnar í orðum Snorra: 
“Þá dreymdi hann (Ólaf) að til 
hans kom göfugligr maðr ok þekki- 
ligr ok þó ógurlegr, ok mælti við 
liann, bað hann ætlan þeirri hætta 
at fara út í lönd: Far aftr til óðala 
þinna, því at þú munt vera konungr 
yfir Noregi at eilífu. Hann skildi 
þann draum til þess, at hann mundi 
konungur vera yfir landi ok hans 
ættmenn langa æfi.” (Ó. s. h. bls. 
16.) 

Það ætla fræðimenn, að hér sé 
um munnmælasögu eina að ræða. 
Engu að síður hætti Ólafur við 
Jórsalaferð sína og hvarf aftur til 
Normandi; kom hann til Rúðu- 
borgar (Rouen) haustið 1014. Var 
honum þar vel fagnað og dvaldi 
hann þar vetrarlangt. Á ferðum 
sínum hafði hann haft mikil mök 
við kristnar þjóðir og kynst sið- 
um þeirra og háttum; hafði hinn 
nýi trúarboðskapur fest djúpar ræt- 
ur í hjarta hans. Samkvæmt frá- 
sögnum normandiskra annálaritara 
var Ólafur skírður í Rúðuborg. 
Sumir fræðimenn eru þó þeirrar 
skoðunar að hann hafi þar fermdur 
verið, en eigi skírður, með öðrum 
orðum, að hann hafi áður verið 



UM ÓLAP HELGA 


35 


búinn að taka kristna trú.') Skírn 
Ólafs var kristnum mönnum hið 
mesta fagnaðarefni. Áhrifamaður 
og mikill leiðtogi hafði bæzt í hóp 
forvígismanna hinnar nýju trúar. 
Var nú full ástæða til að vænta 
frekari útbreiðslu kristninnar á 
Norðurlöndum. Þá er Ólafur hélt 
í braut úr Normandíi vorið 1015, 
réðist til ferðar með honum sjálf- 
ur frændi hertogans, Rúðólfur 
biskup, sem vera skyldi kristni- 
boði í Noregi. 

Ólafur sneri nú baki við víkinga- 
lífinu. En þrátt fyrir tryld og 
grimmileg vígaferlin, höfðu ár hans 
í víking verið honum ágætur skóli. 
Foringjahæfileikar hans höfðu ver- 
ið reyndir til þrautar, og þeir höfðu 
stælst og þroskast. Hann hafði lært 
að eiga við hina ólíkustu menn, og 
aflað sér ómetanlegrar reynslu í 
hermensku og stjórnmensku. Spor 
hans böfðu legið víða um lönd og 
hann hafði kynst af eigin reynd lífs- 
háttum og menningu margra Norð- 
urálfuþjóða. Þessi margbreytta lífs- 
reynsla hafði mótað og þroskað 
skapgerð hans; veriö honum heppi- 
legur undirbúningur stórvirkja 
þeirra, sem biðu hans. Þjóðin hans 
beið, ekki ósvipað og mærin í á- 
lögum, “eftir þeim svein, er leysi 
hana af böndum”. Enn var sá mað- 
urinn ókominn fram á sviðið, sem 
kristnaði Noreg að fullu og sam- 
einaði þjóðina norsku í eina heild. 


*) Sbr. Alexander Bugge (o g a?5rir). 
4, Norges Historie” I, 2, bls. 330. Eg hefi 
mjög stutSst vit5 hina ágætu og ábyggi- 
legu frásögn þessa merkisrits um líf og 
starf ólafs konungs. Sbr. einnig A. Chr. 
Bang “Den Norske Kirkes Historie” p. 
40. Kirkjusögufræt5ingur þessi 1 eit5ir mörg 
rök at5 því, at5 ólafur hafi skírtiur ver- 
it5 í HútSuborg. 


En Ólafur Haraldsson gerist merk- 
isberi þessara hugsjóna og brást 
þeim aldrei, hvernig sem á móti 
blés. 

Með þetta tvöfalda markmið 
fyrir augum: að efla og útbreiða 
kristnina í Noregi og vinna á ný 
ríki forfeðra sinna, — og jafnframt 
að sameina þjóð sína og frelsa 
hana undan erlendu valdi, — hélt 
Ólafur til Noregs frá Englandi 
snemma sumarið 1015. Hreptu þei/ 
mannskaöaveður í hafi, en lentu 
heilu og höidnu á vesturströnd 
Noregs. Merkilega sögu segir fré 
því, er Ólafur steig aftur fæti íi 
feðragrundu. Hann og menn hans 
gengu upp á ey nokkra. “Stígr 
konungr þar öðrum fæti sem var 
leira nokkr, en steyptist öðrum 
fæti á kné. Þá mælti hann: Féll ek 
nú, segir konungr. Þá svarar Hrani: 
Eigi félltu, konungr; nú festir þú 
fætr í landi’’ Ó. s. h. bls. 24). — 
Honum reyndist fallið fararheill 
og gæfan varð honum nú um skeiO 
næsta fylgispök. Hann náði á vald 
sitt, að vísu með brögðum, Hákoni 
jarli, sem réði yfir ríkishluta Ei- 
ríks jarls föður síns að honum 
fjarverandi. Vann Hákon það til 
lausnar sér að fara brott úr Nor- 
egi og heita að bera aldrei vopn 
gegn Ólafi. 

Heldur Ólafur nú suður og aust- 
ur með Noregsströndum áleiðis til 
átthaga sinna; átti hann víða 
fundi með bændum og gengu marg- 
ir þeirra honum til handa. Þá er 
Ásta frétti af ferðum hans, sendi 
hún óðar eftir Sigurði konungi, er 
var úti á akri með verkamönnum 
sínum, svo sem hans var vandi; 
en drottning undirbjó fagnaðar- 


36 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


veizlu mikla á móti syni sínum, og 
bauð þangað öllu stórmenni bygð- 
arinnar. Lýsing Snorra á veizlunni 
og undirbúningi hennar er ítarleg 
og glæsileg; er þar berlega sýnd 
rausn Ástu drottningar og skör- 
ungsskapur. Sat Ólafur nú í virkt- 
um miklum með þeim móður sinni 
og stjúpföður; en eigi var honum 
til setu boðið. Tjáði hann Sigurði 
konungi fyrirætlanir sínar; þótti 
honum Ólafur ærið stórhuga, er 
hann hugði til konungdóms yfir 
öllum Noregi, en hét honum þó 
liðveizlu sinni. Og fyrir tilstyrk 
stjúpföður síns, vann Ólafur Upp- 
landakonunga og aðra höfðingja 
þar til fylgdar við sig. Höfðingjar 
úr öðrum héruðum söfnuðust einn- 
ig undir merki hans. Þó beið hans 
enn harðasta eldraunin. Til skar- 
ar hlaut að skríða með honum og 
Sveini jarli, sem átti að ráða yfir 
hálfum Noregi. Báðum var full- 
ljóst hvað í húfi var, og bjuggust 
því sem ötulast undir úrslitaorust- 
una. Stóð hún fyrir Nesjum, við 
suðurströnd Noregs, vorið 1016, og 
voru hvorirtveggja mannmargir. 
Var þar bardagi harður og langur, 
en þar kom, að Sveinn beið lægra 
hlut. Hann flýði austur til Sví- 
þjóðar og dó þar næsta ár. Hafði 
Ólafur nú lagt undir sig allan 
Noreg og var litlu síðar til kon- 
ungs tekinn, svo sem lög stóðu 
til. 

Sighvatur skáld Þórðarson var 
með Ólafi konungi í bardaga hans 
við Svein jarl og orti um það 
“Nesjavísur” sínar; eru þær kröft- 
ug lýsing á orustunni og prýðilega 
kveðnar. “Hér birtist fyrst fjör Sig- 
hvats og eiginleg skáldleg lipurð,’’ 


segir Finnur prófessor Jónsson í 
bókmentasögu sinni. 

Á nú við að spyrja: Hversu var 
þessi nýi konungur Noregs skapi 
farinn og hverjum hæfileikum var 
hann búinn. Þess er fyrst að gæta, 
að hann var maður kornungur, eitt- 
tvað tuttugu og tveggja ára gamall, 
en á þeirri tíð var það algengt að 
konungar kæmust til valda á ung- 
lingsaldri. Snorri lýsir hinum unga 
konungi á þessa leið: 

“Ólafr Haraldsson, er hann óx 
upp, var ekki hár meðalmaðr, all- 
þrekligr ok sterkr at afli, ljósjarpr 
á hár, breiðleitr, ljóss ok rjóðr í and- 
liti, eygðr forkunnar vel, fagureygr 
og snareygr, svá at ótti var at sjá 
í augu hánum, ef hann var reiðr. 
Ólafr var íþróttamaðr mikill um 
marga hluti, kunni vel við boga, 
skaut manna bezt handskoti, ok 
syndr vel, hagur ok sjónhannarr um 
smíðir allar, hvárt er hann gerði 
eða aðrir menn. Hann var kallaðr 
Ólafr digri. Hann var djarfr ok 
snjall í máli, bráðgörr at öllum 
þroska, bæði afls ok vizku, ok hug- 
þekkur var hann öllum frændum 
sínum ok kunnmönnum, kappsamr 
í leikum, ok vildi fyrir vera öllum 
öðrum, sem vera átti fyrir tignar 
sakir hans ok burða” (Ó. s. h. 
bls. 2). 

Þá vitum vér, að hann var að 
eðlisfari stærilátur, þungur fyrir og 
æði ráðríkur. í fáum orðum, maður 
viljasterkur, er óbeit hafði á allri 
hálfvelgju, vægðarlaus í hatri sínu 
og harður í refsingum. En hið 
stríða í lund hans var hlíðu bland- 
ið: góðsemi, alúð og örlæti. Hann 
var strangur, en réttlátur og hrein- 
skilinn. Hann átti ekki ástúðleik 



UM ÓUAF HELGA 


37 


eða aðdráttarafl Ólafs konungs 
Tryggvasonar, né heldur eldmóð 
hans. En bjargföst ákvörðun knúði 
Ólaf Haraldsson til starfa; órjúfan- 
leg trygð við málefni hans og vilji 
til að fórna miklu fyrir framgang 
þess, einkendi hann. Þó hann væri 
að uppruna ásthneigður og æði ver- 
aldlega sinnaður, eins og lausavísur 
hans sýna (sbr. Bugge: “Norges 
Historie”, bls. 332—33), þá er eng- 
in ástæða til að bera brigður á 
trúarlegan eða siðferðilegan áhuga 
hans. Hann var fyllilega einlægur í 
þessum efnum, eins og athafnir 
hans vitna. Kristnun Noregs var 
honum brennandi áhugamái. Hitt 
mun með sanni mega segja um 
hann, að hann hafi í trúmálum 
fremur lagt áherzlu á hið ytra en 
hið innra, formið meir en andann. 
En hann var fasttrúaður á lögmál 
og reglu í öllum hlutum. Eftir því 
sem hann varð eldri að árum og 
átti glímubrögð við margvíslega 
örðugleika, þroskaðist hann stór- 
um andlega. En þó hann berðist 
fyrir stórum hugsjónum, var hann 
ekki allur í skýjum uppi. Hann var 
hugsjónamaður, en stóð föstum 
fótum á jörðu niðri. Ef til vill verð- 
ur honum bezt lýst með því að 
segja, að hann hafi verið hagsýnn 
hugsjónamaður. 

Þegar hann hafði unnið á ný 
konungsstól forfeðra sinna, urðu 
utanríkismálin fyrsta viðfangsefni 
konungs. Síðan Ólafur Tryggva- 
son féll, í Svoldarbardaga (1000). 
höfðu Svía- og Danakonungar í 
raun og veru ráðið ríkjum í Noregi. 
Jarlamir Eiríkur og Sveinn, er fyr 
voru nefndir, voru einungis um- 
bcðsmenn þeirra. Ólafur Haralds- 


son neitaði að viðurkenna yfirráð 
nágrannakonunga sinna. Af hálfu 
Danakonungs var eigi um mót- 
spyrnu að ræða, því að hann átti 
hendur sínar að verja annarsstað- 
ar; en þegnar Svíakonungs þröngv- 
uðu honum til að halda uppi friði 
og viðurkenna sjálfstæði Noregs. 

Gafst Ólafi konngi nú tækifæri 
til þess að snúa sér að vandamál- 
um innan lands. Óáreittur af er- 
lendum fjendum gat hann farið að 
vinna að eflingu kristninnar. En 
ekkert var honum hugstæðara 
heldur en að halda áfram og ljúka 
verki því, er byrjað hafði hinn 
mikilhæfi og frægi fyrirrennari 
hans, Ólafur konungur Tryggva- 
son. Ólafur Haraldsson vann að 
því með ósérplægni og atorku, að 
gera þjóð sína sannkristna. Hann 
vann heldur eigi fyrir gíg. Það er 
fyrst á stjórnartíð hans, að Nor- 
egur getur í raun réttri talist meðal 
kristinna landa. Hann stefndi að 
því marki að kristna allan Noreg. 
Fyrir því upprætti hann heiðnar 
venjur, er enn tíðkuðust. Ef frið- 
samlegar aðferðir dugðu eigi, tók 
hann til sverðsins. Hann þröngv- 
aði trúnni upp á íbúa þeirra bygð- 
arlaga, þar sem heiðnin stóð enn 
með blóma. Þeir sem skirruðust 
við að taka við trú, sættu hörðum 
refsingum, eða voru af lífi teknir. 
Konungur lagði í rústir hofin 
gömlu og brendi skurðgoðin. Hon- 
um var um það hugað, að ryðja 
úr vegi öllu, sem minti á heiðn- 
ina. 

Margar frásagnir eru í letur 
færðar um rimmuna milli hins ó- 
væga konungs og heiðinna höfð- 
ingja, milli hins gamla og nýja 


38 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


siðar. Fræg er frásögnin um við- 
ureign þeirra konungs og Dala- 
Guðbrands. Hafði Guðbrandur í 
liofi sínu Þórs-líkan stórvaxið, 
“glæst alt með gulli ok silfri’’; en 
þrumuguðinn var verndari sveitar- 
innar og ærnar fórnir voru honum 
færðar dag hvern — “fjórir hleifar 
brauðs ok þar við slátr’’, segir í 
Ólafs sögu helga (bls. 189). Grið 
höfðu verið sett á milli kristinna 
manna og heiðinna og þing sett til 
þess að ræða um kristniboðið. Að 
morgni hins þriðja dags ráðstefn- 
unnar, fluttu bændur á þingvöllinn 
Þórs-líkanið mikla, en Guðbrand- 
ur ávarpaði þingheim, lofaði stór- 
um mátt Þórs og sneiddi mjög að 
kristnum mönnum og þeirra á- 
trúnaði. En frásögn þessi er svo 
skemtileg hjá Snorra, að eg vil eigi 
spilla henni með því, að draga 
hana saman frekar en gert hefir 
verið: 

“Konungr mælti við Kolbein 
sterka, svá at bændr vissu ekki til: 
Ef svá ber til í erindi mínu, að 
þeir sjá frá goði sínu, þá slá þú 
hann þat högg, sem þú mátt mest, 
með ruddunni. Síðan stóð konungr 
upp ok mælti: Margt hefir þú mæít 
í morgun til vár; lætr þú kynlega 
yfir því er þú mátt eigi sjá guð 
várn; en vér væntum at hann komi 
brátt til vár. Þú ógnar oss goði 
þínu, er blint er ok dauft, ok má 
hvorki bjarga sér né öðrum, ok 
kemst engan veg úr stað, nema 
borinn sé, ok vænti ek nú, at 
hánum sé skamt til ills. Ok lítit 
þér nú til ok sét í austr, þar fer nú 
guð várr í ljósi miklu. Þá rann upp 
sól ok litu bændr allir til sólarinn 
ar. En í því bili lauzt Kolbeinn svá 


goð þeirra, at þat brast alt í sund- 
ur, ok hljópu þar út mýss, svá 
stórar sem kettir væru, ok eðlur 
ok ormar” (Ó. 8. h. bls. 191). — 
Skelfdust bændur mjög við þessa 
sýn, og urðu endalokin þau, að 
Guðbrandur og allir héraðsmenn 
hans létu kristnast. Sagnfræðingar 
hyggja að frásögn þessi sé tilbún- 
ingur einn, en áhrifamikil er liún 
engu að síður; og ekki er það ólík- 
legt, að konungur kunni að hafa 
gripið til svipaðra ráða, er annað 
brást. 

En engin menningarstarfsemi, 
engar þjóðfélagslegar umbætur, 
byggjast með niðurrifsstarfinu einu 
saman. Ólafur konungur gekk 
þessa eigi dulinn. Kristniboðsstarf 
hans var skapandi engu miður en 
eyðandi. Hann bygði kirkjur og 
setti klerka og kristniboða víðs- 
vegar um bygðir til að fræða lands- 
lýðinn. Náði kristniboðsstarfsemi 
hans langt út fyrir takmörk Nor- 
egs, til Orkneyja, Færeyja og ís- 
lands. Er frá því sagt í sögu hans 
(bls. 223—24, að hann hafi sent 
kirkjuvið til Islands, og hafi sú 
kirkja gerð verið á Þingvöllum, og 
klukku eina mikla kvað hann hafa 
sent til kirkju þessarar. Hann sýndi 
íslendingum einnig ýms vináttu- 
merki, og bjó þar meira undir, eins 
og margan mun reka minni til. 
Alkunn er tilraun konungs til þess 
að ná Grímsey á sitt vald. Er þar 
sýnd ^tjórnkænska hans. En það 
barg sjálfstæði íslendinga að þessu 
sinni, að Einar Þveræingur sá við 
konungi, þó vitur væri (sbr. Ó. s. h. 
bls. 223—27). 

Ólafur Haraldsson var skipu- 
lagsfrömuður mikill og löggjafi. 


UM ÓLAP HELGA 


39 


Merkur norskur kirkjusöguritari 
fer svofeldum orðum um hann: 
“Eftritektarverðasti hæfileiki hans 
var hin framúrskarandi skipulægni 
hans’’ (A. Chr. Bang: “Den Norske 
Kirkes Historie’’, bls. 43). Víst er 
um það, að hann lagði traustan 
grundvöll að norsku kirkjunni, kom 
á hana föstu skipulagi, og setti 
henni lagakerfi. Mikilvægi þessa 
starfs verður eigi auðveldlega met- 
ið. Studdi klerkalýðurinn hann hér 
að starfi. “Kristinn rétt setti hann 
við ráð Grímkels biskups ok ann- 
ara kennimanna,” stendur í sögu 
hans (bis. 60). Því segir Sighvatur 
skáld, að hann hafi “mátt leggja 
landsrétt, þanns skal standask’’. 
Og skáldið reyndist hér sem oftar 
óskeikull spámaður. Fyrirkomulag 
það, sem Ólafur konungur og sam- 
herjar hans sniðu norsku kirkjunni, 
varð afar þýðingarmikið fyrir vöxt 
hennar og viðgang á komandi öld- 
um. Henni var þar með sett á- 
kveðin stefnuskrá, og fyrir það varð 
hún öflugri og áhrifameiri. Eftir 
að kristni var komin á í Noregi, 
varð óhjákvæmilegt að breyta borg- 
aralegum lögum landsins. í þessu 
starfi naut konungur aðstoðar 
hinna vitrustu manna ríkisins. — 
Fræðimenn eru á eitt sáttir um 
það, að þessi löggjöf konungs hafi 
haft víðtæk og varanleg áhrif. 

En Ólafur konungur Haraldsson 
var miklu meira en forvígismaður 
kristninnar og kirkjunnar; hann 
var einnig ótrauður málsvari lýðs- 
ins — almennings — gegn höfð- 
ingjunum. Markmið hans var að 
sameina Noreg undir einni stjórn, 
sem bæri fyrir brjósti heill þjóðar- 
innar, en ekki hag einnar stétt- 


ar. Hann vann að því, að tengja 
þjóðarheildina traustari böndum. 
Þess vegna rýrði hann vald hér- 
aðshöfðingjanna. Hann var harður 
en réttlátur í dómum. Æðri og 
lægri, ríkir og snauðir, voru í hans 
augum jafnir fyrir landslögunum. 
Snorri ber honum þannig söguna: 
“Hann lét jafna refsing hafa ríkan 
ok óríkan. En þat þótti landsmönn- 
um ofrausn, ok fyldust þar fjand- 
skapar upp í mót, er þeir létu 
frændr sína at réttum konungs- 
dómi, þótt sannar sakar væri. Var 
þat upphaf til þeirar uppreistar, er 
landsmenn gerðu á móti Ólafi kon- 
ungi, at þeir þoldu hánum eigi rétt- 
endi. En hann vildi heldur láta af 
tigninni, en af réttdæminu’’ (Ó. s. 
h. bls. 349). 

Knúti Danakonungi, sem einnig 
réði yfir Englandi og Skotlandi, 
lék mjög hugur á því, að leggja 
undir sig Noreg. Færði hann sér í 
nyt ágreininginn milli Ólafs kon- 
ungs og höfðingjanna norsku, blés 
að sundrungarglæðunum, og keypti 
fylgi margra höfðingjanna með 
stórgjöfum og fögrum loforðum, 
en sumir þeirra höfðu áður leitað 
styrks hjá honum. Kom Knútur ár 
sinni svo vel fyrir borð, að þegar 
hann hélt með her manns inn í 
Noreg árið 1028, var hann til kon- 
ungs tekinn. Fékk hann Hákoni 
syni Eiríks jarls völdin í hendur í 
umboði sínu. Sá Ólafur konungur 
að frekara viðnám var árangurs- 
laust og leitaði hann hælis í Rúss- 
landi. Óhlutdrægni hans í fram- 
kvæmd landslaganna og óbeit hans 
á öllum tilslökunum höfðu, óbein- 
línis að minsta kosti, steypt honum 
af stóli. Og nú sýndist sem hann 



40 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


hefði ósigur beðið í baráttu sinni 
fyrir sameining norsku þjóðarinn- 
ar og sjálfstæði hennar. Höfðingj- 
arnir áttu sigri að hrósa og Noreg- 
ur var kominn á vald Danakon- 
ungi. En svo átti eigi lengi að 
verða. Noregur var ekki öllum 
heillum horfinn. 

Og lokaþátturinn í æfi Ólafs 
konungs er að mörgu leyti merk- 
asti kafli hennar. Með ósigri sín- 
um og falli átti það fyrir honum 
að liggja, að sameina landa sína 
betur og öflugar heldur en með lífi 
sínu og starfi, gera þá að einni 
þjóð, útiloka með öllu — um langt 
skeið — erlend yfirráð. 

“Hverjum augum sem menn 
kunna að líta á líf og starf Ólafs 
Haraldssonar á yngri árum hans,’’ 
segir Alexander Bugge, “munu 
flestir játa, að útlegð hans og ferð 
hans heimleiðis til Stiklastaða 
sveipar slíkur ljómi, að eigi getur 
slíkan yfir mörgum tímabilum í 
sögu þjóðar vorrar. Það er eins 
og allir aðrir hafi glatað trúnni á 
framtíð hennar. Ólafur einn átti 
þá trú, og lagði líf sitt í sölurnar 
fyrir hana. Það var ekki einungis 
löngunin til að vinna aftur ríki sitt, 
heldur miklu fremur löngunin til 
að ná Noregi aftur úr klóm Dana, 
sem knúði konung til heimfarar’’ 
(Norges Historie”, bls. 401-401). 

Um tveggja ára skeið dvaldist 
Ólafur konungur í Rússlandi. En 
þó hann ætti þar góðum viðtökum 
að fagna, leiddist honum mjög í 
útlegðinni; þunglyndi og heimþrá 
sóttu á hann og rændu hann sál- 
arró. “Þat taldist lengstum í hug- 
inn, at hugsa, ef nökkur föng 
myndi til verða, at hann næði ríki 


sínu í Noregi,” segir í sögu hans 
(bls. 359). Þar er einnig frá því 
sagt, að óvenjuleg sýn og merkileg 
hafi vakið honum nýja von og 
þrótt. Ólafur konungur Tryggva- 
son birtist honum í draumi og 
hvatti hann til Noregsfarar til að 
heimta aftur ríki sitt: “Farðu heldr 
aftur til ríkis þíns, er þú hefir at 
erfðum tekit ok ráðit lengi fyrir 
með þeim styrk, er guð gaf þér, 
ok lát eigi undirmenn þína hræða 
þik. Þat er konungs frami at sigr- 
ast á óvinum sínum, en veglegr 
dauði at falla í orrustu með liði 
sínu” (bls. 360). 

Vinir hans, en margir þeirra 
höfðu fylt flokk hans í útlegðinni, 
hvöttu hann einnig til dáða. Þegar 
honum bárust fregnirnar um dauða 
Hákonar jarls, ákvað hann að 
freista gæfunnar í Noregi. Með 
allmiklu liði hélt hann brott úr 
Rússlandi; en heimferðin var ekk- 
ert sældarbrauð; leiðin lá um veg- 
lausa skóga, yfir stórvötn og fljót. 
Ekki var það heldur auðkleift að 
safna vistum. En liðsmenn Ólafs 
báru þær þrekraunir allar með 
hugprýði; og sjálfur setti konung- 
ur þeim hið fegursta fyrirdæmi. 
Það er ekki sízt vert aðdáunar um 
hann, að mest virðist hafa borið 
á beztu kostum hans, þegar hann 
stóð augliti til auglitis við hættur 
og örðugleika. 

Ólafur var nú reiðubúinn að 
hætta öllu, að sigra eða falla. Því 
var för hans heitið í Þrændalög, 
en þar átti hann von mestrar mót- 
spymu. Andstæðingum hans var 
kunnugt um ferð hans og höfðu 
safnað miklu liði. En þótt Ólafur 
ætti við ofurefli að etja, hika.ði 


UM ÓLíAP HELGA 


41 


hann ekki við að láta skríða til 
skarar. Hann setti traust sitt á 
guð, en ekki á mannafla. Hinn 29. 
júlí 1930 var háð orustan fræga 
og örlagaþrungna á Stiklastöðum. 
Með herópið máttuga á vörum: 
“Fram, fram, kristsmenn, kross- 
menn, konungsmenn!” sóttu liðs- 
menn Ólafs fram, og þeir börðust 
djarflega. Svo sem sómdi tign hans 
barðist konungur einnig hraust- 
lega unz hann særðist og féll. Eft- 
ir langa hríð og stranga báru and- 
stæðingar hans hærra hlut; þeim 
varð samt sigurinn skammgóður 
vermir. 

En staðnæmumst augnablik á 
Stiklastöðum og gerum oss fylli- 
lega ljóst, um hvað var barist; hér 
háðu eigi aðeins mannleg öfl úr- 
slitalei,k. Ekki voru |hér aðeins 
bændur gegn konungsmönnum, 
heiðnir gegn kristnum, heldur 
miklu fremur hið gamla gegn hinu 
nýja. — Eftirfarandi orð norska 
skáldsins Per Sívle í kvæði hans 
“Þórður Fólason” (þýðing Matth. 
Joch.), missa ekki marksins: 

“Á Stiklastöðum 

varð stálahríð, 

því aldir tvennar 

þar áttu stríð: 

það sem skyldi dafna 

mót því, sem skyldi hníga; 

það sem skyldi kafna 

mót því, sem átti að stíga.” 

Ólafur konungur lá að sönnu 
lík á vígvellinum. Þó var hann í 
raun og veru sigurvegarinn. Höfð- 
ingjarnir norsku komust brátt að 
raun um það, að með því að losna 
við Ólaf, höfðu þeir ekki trygt sér 


hið forna frelsi sitt. Umboðsmenn 
Knúts konungs héldu ríkinu í járn- 
greipum. Varð þess ekki langt að 
bíða að höfðingjarnir norsku og 
samherjar þeirra iðruðust þess, að 
þeir höfðu rofið heit sín við Ólaf 
konung og orðið sekir um víg hans. 
Vonbrigði og reiði fyltu hugi 
manna um land alt. Almenningur 
bar saman Ólaf konung og nytja- 
starf hans, við kúgarana útlendu 
og hermdarverk þeirra, og þá sást 
bezt, hver maður konungur hafði 
verið. Þessi uppreisn þjóðarinnar 
norsku gegn erlenda valdinu, var 
bæði þjóðernisleg og trúarleg. Og 
árangur hennar var sá, að sjálf- 
stæði þjóðarinnar var borgið, og 
að kristnin hafði unnið fullnaðar- 
sigur yfir heiðninni. (Sbr. A. Chr. 
Bang: “Den Norske Kirkes His- 
torie’’, bls. 44). 

Þegar á næsta vetri eftir dauða 
Ólafs konungs, fór sá orðrómur að 
berast út, að hann hefði í sann- 
leika verið maður heilagur. “Hófn 
þá margir áheit til Ólafs konung3 
um þá hluti, er mönnum þótti máli 
skipta. Fengu margir menn af þeim 
áheitum bót, sumir heilsubætur, en 
sumir fararbeina, eða að)*a þá 
hluti, er nauðsyn þótti til bera’’ 
(Ó. s. h. bls. 424). Og eigi var 
nema rúmt ár liðið frá falli hans, 
þegar hann var með “byskups at- 
kvæði ok konungs samþykki’’, op- 
inberlega sannheilagur kallaður. 
Var hann nú grafinn í Klemens- 
kirkju í Þrándheimi; en síðar voru 
bein hans skrínlögð, og þeim feng- 
inn staður á háaltari dómkirkj- 
unnar miklu, sem bygð var á rúst- 
um Klemenskirkju á 13. öld. 

Brátt tóku pílagrímar að flykkj- 



42 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


ast til grafar Ólafs helga, eigi að- 
eins hvaðanæfa úr Noregi, held- 
ur einnig annarsstaðar úr Norður- 
álfu. Er þess getið í kvæðum sam- 
tíðarskálda, sem eru hinar áreið- 
anlegustu heimildir. Slíkt var nú 
áhrifavald Ólafs konungs yfir hug- 
um manna. Hann var orðinn þjóð- 
hetja Norðmanna og höfuð-dýrling- 
ur þeirra. Og hugsjónir þær, sem 
hann hafði barist fyrir, höfðu sigr- 
að. 

Frægð kraftaverka hans barst 
víða um lönd. Kirkjur voru helgað- 
ar honum um öll Norðurlönd, í 
Englandi, Skotlandi, írlandi, Þýzka- 
landi, Rússlandi og meira að segja 
í Grænlandi. Líkun og myndir af 
honum voru ennþá útbreiddari. Ó- 
teljandi sagnir mynduðust um 
hann. Almenningsálitið krýndi hann 
geislabaug, sem bjartur Ijómi stend- 
ur af enn í dag. — 


En þetta er merkilegast: Þegar 
vér sviftum helgiblæjunni af Ólafi 
Haraldssyni, stendur oss fyrir sjón- 
um maður, sem gæddur er óbil- 
andi viljaþreki, stefnufestu og víð- 
sýni andans, maður, sem fús var 
að leggja alt í sölurnar fyrir göf- 
ugar hugsjónir sínar. 

Þess vegna verðskuldar hann að- 
dáun vora. Og þess vegna lifir 
hann, bæði í verkum sínum og í 
hjarta þjóðar sinnar. Orð drauma- 
mannsins hafa ræzt á honum. Hann 
hefir verið um aldaraðir og verð- 
ur enn um ókomna tíð konungur 
Norðmanna. Hann er máttug sönn- 
un þess, að stærstu hugsjónimar 
fela í sér ódauðleikann. Á honum 
sannast orð skáldsins: 

“Ef bila hendur 
er hættur galli: 
ef merkið stendur 
þótt maðurinn falli.” 



Eftir Girðrúnu H. Finiiíulóttiir. 


1 dag hafði þeim verið lofað land- 
sýn! Skipið skreið hraðfara áfram 
vestur á leið, knúð af heljarafli 
vélanna, svo það nötraði og eins 
og færðist í aukana við hvert á- 
takið, er það klauf öldurnar, sem 
freyddu og hoppuðu um hliðar þess. 
En aftur úr kjölfarinu freyddi græn 
og hvítfyssandi röstin, sem smá- 
eyddist er fjær dró, unz hún hvarf 
út við sjóndeildarhringinn í dökk- 
bláum línum. 

í dag hafði þeim verð lofað land- 

sýn! 

Ölver gekk hratt fram og aftur 
um þilfarið, honum veitti ekkert 
af með að geta haldið á sér hita. 
Morguninn var svalur, en töfrandi 
fagur, ekkert nema loft og lögur, 
eins langt og augað eygði; himin- 
inn hár og heiður og hafið vítt og 
blátt. Ekkert til að trufla friðinn, 
nema ef vera skyldi mávarnir, er 
svifu skínandi hvítir og sterkvængj- 
aðir umhverfis skipið, þögulir, ó- 
þreytandi og eirðarlausir. Andar 
hafsins, er höfðu slegist í förina, 
kom Ölver í hug, í álögum eins og 
hann, hælislausir, en þó bundnir 
við tíma og rúm. 

Lengst í vestri, út við sjóndeild- 
arhringinn, flutu fáeinir hvítir ský- 
toddar. Augu hans staðnæmdust 
oft þar. Og hugurinn bar hann 
vestur mikið fljótar en skipið, 
hvorki tími né vegalengd töfðu þá 
för. í anda sá hann bláma fyrir 
norðvestur-töngum Canada, á sama 


hátt og þeir höfðu smá-fjarlægst, 
unz þeir hurfu með öllu, þegar 
skipið lét í haf, sem flutti herdeild- 
ina, er hann tilheyrði, til Englands 
fyrir meira en 16 árum. 

Brennandi af áhuga — fullir af 
útþrá og æfintýralöngun æsku- 
mannsins, lögðu þeir þá af stað 
heiman að, með þá skynvillu f 
höfðinu, að þeir væru nokkurskon- 
ar frelsishetjur nútímans, reiðubún- 
ir að leggja alt í sölurnar, til að 
leysa heiminn úr ánauð hervalds- 
ins. — 

Voru þeir ekki iánsmenn, s>em 
féllu áður en hugsjónir þeirra liðu 
skipbrot, áður en fingraför stríðs- 
ins brennimerktu sálir þeirra — 
áður en þeim skildist að þeir höfðu 
unnið fyrir gýg. Áður en þeir sáu 
strandið og reköld blóðhafsins, — 
kvalir, sorg, örvæntingu og um- 
komuleysi, eyðilegging og óáran á 
allan hátt—afleiðingar styrjaldar- 
innar? Voru þeir ekki lánsmenn að 
sjá ekki, hve launin urðu lítil og fá 
fyrir líf þeirra og hugprýði? 

Jú, hugprýði og fórnfýsi þeirra 
voru reistir veglegir minnisvarðar 
víða um heim. Snildarverk gerð af 
mannahöndum, úr köldum steini og 
dauðum málmi. En voru ekki minn- 
isvarðar léttir á metaskálunum, 
þegar dauðinn, sorgin, þjáningarn- 
ar og skorturinn, voru vegin á 
móti? — Og þeim föllnu til heið- 
urs, — til að halda minningu þeirra 
og orðstýr lifandi, — skipuðu 



44 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


stjómarvöldin hátíðisdaga. Her- 
foringjar, hefðarfrúr og aðrir stólp- 
ar mannfélagsins, ganga skrúð- 
klædd í broddi fylkingar með hljóm- 
sveitum, blómsveiga og bænahöld. 
Átakanleg og hugðnæm viðhöfn — 
fagurt umhugsunarefni fyrir æsku- 
lýðinn og nauðsynlegt til þess að 
halda lifandi í hugum þeirra hetju- 
anda og ættjarðarást — fyrir næsta 
stríð! 

En sagan endurtekur sig. Eftir öll 
þessi ár er hugur fjöldans að smá- 
breytast. Striðið er að fjarlægjast. 
Jafnvel að fyrnast yfir ástvinamissi. 
Hermennirnir, er komu til baka bil- 
aðir og særðir, eru margir hverjir 
horfnir af sviðinu, fyrir löngu búið 
að slétta yfir leiðin þeima. Og eldra 
fólkið — margt af því — er mist 
hafði frændur og vini, farið sömu 
leiðina. 

En þeir sem lifa, verða að sætta 
sig við orðinn hlut og bera harm 
sinn í hljóði.. — 

Og nú töluðu allir um frið: það 
var sæmilegt og viðeigandi í kirkj- 
um og þingsölum, — nokkurskonar 
mælskusamkepni um víða veröld, 
nokkurskonar græðiplástur á hel- 
særða þjóðlíkami. — Því enn gefa 
þjóðirnar hver annari hornauga og 
brýna busana í laumi, ef ske kynni 
að á þeim þyrfti að halda. Og 
græðgin hvískrar í kauphöllunum, 
að nú sé þörf á nýju stríði til að 
bjarga þjóðunum frá gjaldþroti og 
reka á dyr viðskiftakreppuna. — 

Já, þeir voru lánsmenn, er eigi 
lifðu það, að koma til baka von- 
sviknir og lífsleiðir örkumlamenn, 
■— örkumlamenn á sál og h'kama, 
eins og hann. 

Læknarnir höfðu gert á honum 


kraftaverk. Hann var iifandi vott- 
ur um snild þeirra og handbragð, 
— allur saumaður, skorinn og 
skeyttur saman; lá nærri að kalla 
mætti, að þeir hefðu reist hann 
upp frá dauðum. En Ölver flaug 
í hug að það sama sannaðist á 
honum og þjóðsagan segir um La- 
zarus. Hann hafði horfst í augu 
við dauðann og var aldrei samur 
maður eftir. 

Rekald af honum hafði einhvera 
veginn bjargast úr voða sprengingu 
í skotgröfunum og lífinu var tjónk- 
að í hann. Þegar hann raknaði við 
á hermannaspítala, eftir margra 
vikna rugl og rænuleysi, var 
hann minnislaus, nafnlaus, týnd- 
ur hermaður! Hvorki hann né 
aðrir höfðu hugmynd um, hver 
hann var eða hvaðan hann kom. 
Þannig byrjaði hann lífið á ný. Það 
tók hann langan tíma, vikur, mán- 
uði og ár, að verða líkamlega slark- 
fær. Með andlegu heilbrigðina gekk 
það enn ver; hann var mjög von- 
lítill um að hann næði aftur tauga- 
styrk og jafnvægi. Sama var með 
minnið. Þrátt fyrir ítrekaðar til- 
raunir læknanna, skýrðist það 
ekkert í huga hans. Yfir þessu 
gruflaði hann nótt og dag, og 
reyndi að leita að einhverju er vekti 
hann til meðvitundar um hið liðna. 
Hann flæktist víða og kyntist 
mörgu. Stundum fanst honum, að 
eitthvað væri óljóst að þvælast í 
huga sér, — að hann væri í þann 
veginn að muna orð eða setningar. 
En svo hvarf það honum eins og 
löngu dreymdur draumur; og hann 
stóð eftir ráðþrota, þunglyndur og 
þreyttur, — svo þreyttur, að hann 
hefði tekið því fegins hendi, að 



STRÍÐSSKULDIR 


45 


gleyma öllu, og sofna svefninum 
langa. 

Og svo, þegar hann sízt varði, 
fékk hann minnið aftur, og með 
því von og nýja lífslöngun. Þá 
héldu honum engin bönd. Hann 
þráði að komast heim hið bráð- 
asta, heim til frænda og vina, heim 
til landsins, sem hann unni, og 
sem hann átti nú von á að sjá 
blána fyrir á hverri stundu. 

Og í huganum hélt hann áfram, 
sem leiðir iágu, vestur yfir hafið. 
Landið smá-rís úr ægi, sjórinn ligg- 
ur stálblár og spegilsléttur: silfur- 
hvítar ísborgir fljóta á strjálingi. Á 
vinstri hönd liggur Heiluland, en á 
hægri hönd Furðustrandir. Sundin 
þrengjast — landsýn skýrist. Lág- 
lendin, klettóttir höfðar og hvít- 
gráir malarkambar, líða fyrir aug- 
un, eins og hreyfimynd. Sunnan í 
grænum brekkum og giljadrögum 
standa smábýli, auðsjáanlega bygð 
í skjóii fyrir norðankulda og haf- 
golu. 

Gróðurinn er smávaxinn, lækirn- 
ir silfurtærir, loftið hreint og fjar- 
sýnið mikið. Hér og þar sér langt 
inn í iandið, þar sem hálsar og 
hæðir standa vafin mjúkum fjólu- 
litum fjariægðarbláma. 

Áfram lengra vestur! Golan hlýn- 
ar og loftið er ekki eins stálblátt. 
Gróðurinn stækkar og litirnir verða 
móðukendari. Þegar kemur inn 
fyrir eyjarnar, andar hlýtt af iandi. 
Þar iengst í vestri upp með fljót- 
inu mikla gnæfir Quebecborg. — 
Gamli kastalinn stendur þar fremst 
á háum hamrinum og ber við him- 
inn. Innar með fljótinu á báðar 
hendur liggur óslitin bygð, — borgir 
og bæir, klaustur og kirkjur. 


Lengra vestur flýgur hugurinn, 
ýfir blómleg lönd, akra og aldin- 
garða, vestur með stórvötnunum 
yfir skóga og eyðimerkur, heim til 
vestrænu víðáttunnar, sléttunnar 
grænu, er liggur í öldum eins og 
hafið, og eins og það, á víðan sjón- 
deildarhring, er hverfur út í blám- 
ann, hvert sem litið er. Hann mint- 
ist h'ka að hafa heyrt, að þeir sem 
kunna að rekja sköpunarsöguna 
aftur í öróf aldanna, fullyrði, að 
hér sé um hafsbotn að ræða, og 
að landið í kring hafi verið þak- 
ið suðurlandagróðri, þar sem risa- 
vaxin skrímsli óðu á bæxlunum 
fram og aftur — svipaðar skepnur 
og getið er um í fornsögunum, sem 
hann las og lærði barn og ungling- 
ur í foreldrahúsum. 

í anda kom hann hægt og hljóð- 
lega heim á litla bæinn sinn. Hver 
mundi aðkoman þar? Voru for- 
eldrar hans á lífi? Eða mundi hann 
koma heim að auðn og endurminn- 
ingum? — Æskuárin rifjuðust nú 
upp fyrir honum, hið fátæklega 
heimili foreldra hans, lítið bónda- 
býli; var faðir hans bæði bóndi og 
fiskimaður í senn, en þó lítt til 
hvorugs hneigður. — En hann 
var bókamaður mikill og las, þeg- 
ar hann komst höndunum undir og 
átti mikið af íslenzkum bókum. 
Af þeim brunni drakk Ölver, eftir 
að hann iærði að lesa. Honum stóð 
enn fyrir minni, hvílík hörmung 
það var, að læra að stafa, hvílík 
dauðans leiðindi — hver mínúta 
var heil eilífð. Og svo eftir að hann 
var orðinn lesandi, hvílíkur unað- 
ur að geta lesið og svifið á vængj- 
um ímyndunaraflsins inn á ókunn 
lönd. —Oft á vorin og sumrin lá 



46 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


hann úti í grænu grasinu, hlustaði 
á fuglakliðinn, vatnaniðinn og 
laufaþytinn. Allir þessir hljómar 
runnu saman í þægilega heild, er 
hjálpuðu honum áleiðis inn á lönd 
æfintýra og sagna. Hann lifði með 
hetjunum, sem hann las um, barð- 
ist með þeim og hataði. Að ganga 
af hólmi sigri hrósandi eða falla 
við frægan orðstír, var jafn-hríf- 
andi. — Og marga haustnóttina lá 
hann hálfvakandi í rúmi sínu, er 
norðanstormurinn geysaði hams- 
laus, vatnið rauk með ölduhljóði 
og ægigangi, skógurinn stundi og 
kveinaði og drungalega þaut á 
þekjunni, — og lét sig dreyma, að 
allar þessar haustraddir væru her- 
dunur og vopnagnýr. — Þetta hug- 
myndalíf hans miðaði að því, að 
hann varð dulur, einrænn og 
dreyminn. —- Foreldrar hans ólu 
hann líka upp þannig, að hann átti 
fátt sameiginlegt við fjöldann af 
unglingunum þar í sveitinni. Þau 
lögðu slíkt ofurkapp á að kenna 
honum íslenzk fræði, móta svo sál- 
arlíf hans, að hann yrði íslenzkur, 
hvar sem leiðir hans lægju, og 
sómi hans og skylda væri að halda 
uppi vörn fyrir þjóðerni og tungu, 
en snemma rak Ölver sig á, að það 
var vanþakklátt verk. í barnaskól- 
anum, þar sem byrjað er að fara 
með plóginn yfir útlendingana, háði 
hann margan blóðugan bardagann 
fyrir land og þjóðerni, og báru 
buxurnar hans oft beztan vott um 
það, hvað hann lagði á sig fyrir ís- 
lendingsnafnið. — Þegar hann var 
orðinn eldri og hættur að berjast, 
varð hann löngum að grípa þau 
skeytin á lofti, er beint var að ís- 
lendingnum — Vestur-lslendingn- 


um. — Uppeldið hafði tekist vel, 
þó hann hefði aldrei ísland augum 
litið, aðeins séð það í hillingum 
söngs og sagna, var hann því trúr 
í anda og óendanlega stoltur af 
því og ætterni sínu. — Og með 
það fyrir augum, að það sæmdi ís- 
lendingum illa að vera síðastir, 
var hann fljótur til svars, þegar í 
byrjun stríðsins, að Canada blés í 
herlúður og kallaði syni sína til 
vígvallarins, Þar gafst tækifæri til 
að sýna, af hvaða bergi hann var 
brotinn. — 

Og þar gafst honum tækifærið. 
En hve ólíkt því, sem hann hafði 
hugsað sér og dreymt um. ■ — í 
skotgröfunum hætti hann að 
dreyma. Þar varð sál hans gömul 

— og draumar tilheyra aðeins þeim 
ungu. En þar opnuðust augu hans 
fyrir svo mörgu. Þar á meðal því, 
að fornöldinni tilheyrðu ekki allar 
hetjur. Hann sá alt í kringum sig 
hugprýði, drengskap, sjálfsfórn. — 
Hvað margar kynslóðir hafði það 
tekið, að spinna svo sterkar og 
bláþráðalausar sálir í fjölda þess- 
ara manna, að þeir viku ekki um 
hársbreidd frá því, er þeir skoðuðu 
skyldu sína, þótt öllu mannlegu 
eðli og tilfinningum væri ofboðið. 

— Áreiðanlega réði andinn þar yf- 
ir efninu, — þó svo hörmulega 
færi, að þeir fórnuðu öllu á stalli 
eyðileggingarinnar. 

Enn sátu sömu nornimar og 
spunnu örlagaþráðinn, sem mann- 
kyninu lærist svo lítið að greiða 
úr á hverjum þúsund árunum. — 
* * * 

Þarna lengst í norðvestri reis 
við hafsbrún þústa, líkust lágu, 
þéttu skýi. — Ölver var staddur í 


STRÍÐSSKULDIR 


47 


landsýn. — Honum varð þungt um 
andardrátt og hann fékk ákafan 
hjartslátt — og undarlegur geigur 
gagntók hann. 

Hvað beið hans þar heima eftir 
öll þessi ár? Mátti hann vona, að 
honum græddist aftur þor og þrek 
til að lifa og starfa? Að þar heima, 
í sólskininu og víðlendinu, andaði 


því heilnæmi og gróðurmagni í hina 
sjúku sál hans, að hann fyndi aft- 
ur frið og jafnvægi, — og traust á 
samtíðinni? — Eða átti hann að 
greiða skuldina að fullu, — ferð- 
ast það sem eftir væri æfinnar 
landflótta og flakkandi — flak með 
ógnandi skugga ömurlegra endur- 
minninga sér til fylgdar? — — 


(Vikivaki.) 

Tileinkað S. Halldórs frá Höfnum 


Þegar Æolos stormgjöll stillir 
stærri hljómleika til. 

Himinn eldar og hafið tryllir 
hávært stormguðsins spil. 

Þá er “forteiknið”, far á skýjum 
“forspil” Þórdunu-slags 
hefur leiftrandi loga-síum 
leik, á tónsviði brags. 

Ægir goðmagna-kyngi knúinn 
kyrjar “viðlag” í dans. 

“Ris’’ og “fallanda” æðis-úfinn 
orgar “broti” til lands. 

Þjóta grenjandi veðra-vargi 
voðans ógnir um kok. 

Önglar þjóðsagna-þurs í bjargi, 
þýtur — afspyrnurok. 


Tónar fallandi — Rán á reiki 
raular útfararlag. 

Blandast gjallandi “faldafeyki” 
feigðar náklukku-slag. 

Gígjan fjölbreyttu, fingruð geði, 
fárast, grætur og hlær. — 

Strengi gerninga-Gró sem kveði 
guðinn máttugur — slær. 

Stiga tónfallið mannlífs-myndir, 
magna tjáning í spil 
sýnir — unnvörp, sem Úður hrindir 
ögri frá, eða til. — 

Sefa friðandi tekur taki 
töfrum heillaðan — þejT 
sem í kliðandi breka-braki 
bænum andvarpar — deyr. 


Kynnir verðmæti -— söngva-sjóði 
sá, er tilfinning manns 
lífið túlkar í tón og ljóði, 
töfrasprotinn er hans. 
stemmur gráthljóðs- og gleði-runnar 
gegnum dagláta-slag. 

Grip úr strengleikum stormgígjunnar 
slegin — bragur og lag. 


Á. B. 


Eftir Gf.sla Jónsson. 


(Frumkveðin og lausþýdd). 


I. MINNINGALANDIÐ. 

(Lag eftir Lassen) 


í æskutíð eg átti föðurland — 
með eld í djúpi, hrönn við sand 
og fjöllin ^fönnum krýnd, — 
sú fold er týnd. 

Já, fyrir löngu út í önnur lönd 
mig örlaganna leiddi hönd; 


og sól og sumar var 
eins sváslegt þar. 

Það land þó ávalt eg í draumi sé, 
er erill lífs mér veitir hlé, — 
þá leiðir bros um brá 
hver barndóms þrá. 


II. BLÓMÁLFAR. 


(Lag eftir Sv. Sveinbjörnsson) 


Eg aleinn gekk um auða slóð, 
sem eyðiský um heiðan geim. 
Þá lýsti auga undra glóð, 
og eyru fyltust söngvahreim. 

Á bakka vatns í bjarkalund 
blómálfar stigu dans um grund. 

Og aldan brosti og brást á flug 
í bárudans með álfasveit. 

Það létti dapurt hjarta og hug, 


að horfa á slíkan töfrareit. 

Eg fanginn starði og ugði ei að 
hvern auð í sál mér veitti það. 

Og síðan, er mig sorgin sker 
og sækja dökkar fylgjur heim, 
mér fyrir innri augu ber 
oft unaðs geisla af degi þeim, — 
þá hugur berst til blómalands, 
og bregður sér í álfadans. 


III. SKILNAÐARSKÁL. 

(Lag eftir R. Schumann) 

Lát fljóta á skálum inn freyðandi mjöð, 
og full okkar skilnaðar drekkum nú glöð, 
því för mín skal hafin; — ó, föðurleifð kær, 
nú framar ei langvistum dvel eg þér nær. 





SÖNGVABROT 


49 




Sjá, álfröðull flýgur og finnur ei ró, 
en fylgir oss broshýr um lönd og um sjó, 
og öldurnar brotna við eyjar og sand, 
og altaf er stormur á ferð yfir land. 

Sem vorský, er líða um loftvegu blá — 
svo ieitar í fjarlægð mín vænglétta þrá. 

Sjálf jörðin á eilífa umferð um geim! 

Hví ætti eg að stríða gegn heimslögum þeim? 

I firðinni heyri eg fuglanna söng, 
er flugu að norðan um haustkvöldin löng; 
svo þar verður söngurinn samur og hér, 
á sumrin og vorin að eyrum sem ber. 

Og blómin hin sömu, er batt eg í krans, 
er brá eg mér stundum í miðsumardans. 

Já, ástin mig heillar jafnt, hvert sem eg fer, 
og heimili alstaðar býður hún mér. 

Lát fljóta á skálum inn freyðandi mjöð; 
og full okkar skilnaðar drekkið nú glöð; 
því eg er á förum, — ó, föðurleifð kær, 
og framar ei langvistum dvel eg þér nær. 


IV. MYRKUR. 

(La g eftir Mozart) 


Þéttast skuggar fast um fætur, 
fækka vina andlit þekt. 

Styttist leið til lengstu nætur; — 
líf er tómt og dapurlegt. 


Hvergi lýsir, hvergi rofar, — 
Helja alein býður fró. 
Sælubústað lýgin lofar, 
lokar öllum sundum þó. 


V. SVARTAR RÓSIR. 

(La g eftir Sibelius) 


Seg mér, hví ertu svo dapur í dag, 
þú sem daglega ert glaður og hýr? — 
Eg er ei venju fremur dapur í dag, — 
þó margt dulið í hjarta mér býr; 
því harmur á hrafnsvartar rósir! 


50 


TÍMARIT ÞJÓRRÆKNISFÉLAGrS ÍSLENDINGA 


í hjarta mér rósviöur rót eitt sinn sló, 
og þar rændi mig friði og ró. 

Og hver smágrein er þrotlausum þyrnum stráð, 
eg er þeirra kvalræði endalaus hráð; 
því harmur á hrafnsvartar rósir! — 

Nú er hvirfing af rósum á hjarta míns slóð — 
ein helbleik sem dauðinn, ein rauðari en blóð. 
Þær vaxa og vaxa — eg örmagna er, 
hver örlítill broddur mig stingur og sker. 

Já, harmur á hrafnsvartar rósir! — 


VI. DRAUMAR. 

(La g eftir Franz Schubert) 

Mig dreymdi svo fagra drauma 
um daggperiað blómaskraut, 
og fjaðraglit syngjandi fugla, 
er flugu um hæðir og laut. 

Eg hrökk úr sætum svefni 
í svölum vetrargust, 
er hundar geltu í hlaði 
og hrafnarnir krunkuðu á bust. 
Á hélugráum giugga 
þó glitraði frostrós smá, 
er benti á brúðkyrtil dauðans, 
en batt í sér vorsins þrá. 

Mig dreymdi um meyju mæra 
og munað og faðmlög heit, 
og elskenda eiða og kossa 
í ódáins sælureit. — 

En haninn gól við hurðir — 
eg hrökk af værum blund. 

Nú sit eg sem í draumi 
og syrgi þá unaðsstund. 

Já, oft og einatt síðan 
með óró hjartað slær, — 
því fjarri’ eru fuglar og blómin, 
og fjarst þó mín drauma-mær. 



SÖNGVABROT 


51 


VII. ÆFIÞÆTTIR. 

(Lagr eftir Schubert) 


Unaðs óma 

angan blóma 

æska og vor í skauti ber. 

Vonir rætast — 

varir mætast 

vina, er ástin flug sitt lér. 
Glóa skálar, 
gleðin bálar, 

glymur dans og hornaspil. 
Þá er kæti, 
lífkvik læti, 

ljúf þeim anda er finnur til. 


Árin líða 
æfitíða 

út í tímans regin hyl, — 
sorgir mæða, 
sárin blæða, 
sést ei tíðum handaskil. 
Fyr en varir 
flökta á skari 
fjarra daga skærust ljós. 
Straumar brotna, 
stanza, þrotna 
stiltan loks við feigðarós. 


VIII. EINTAL. 

(G. Wennerberg) 

Æ, hversu auður og kaldur 
er þessi heimur við daganna lát. 
Alt vort stolt og vort stát 

tíðum stöðvast í grát.- 

Hvaða unaðssemd varir um aldur? 


Eftir próf. Sigr. Nordal 


Það var í septembermánuði ár- 
ið 1868. í hæðóttu, lyngi vöxnu 
skarði, þar sem þjóðvegur liggur 
yfir fjallgarðinn milli tveggja sveita 
á Norður-íslandi, var fimtán ára 
gamall drengur í fjárleit. Svalt var 
í veðri. Efstu fjallatindarnir voru 
hrímgaðir af fjrrstu snjóum, og 
lyngið að byrja að láta á sjá. En 
himininn var heiður og blár og 
glaða sólskin. Við sjónum hans 
blasti héraðið, eins og landabréf, 
svo langt sem augað eygði og 
margra kílómetra breitt, dalbotn- 
inn sléttur og vötnin mikil, en 
beggja vegna bændabýlin með 
stuttu millibili undir háum og hrika- 
legum fjöllum. Úti fyrir lá fjörður- 
inn, breiður fyrir opnu íshafinu, 
þar sem tvær eyjar gnæfðu upp úr 
djúpinu eins og óvinnanleg vígi, 
önnur þeirra, Drangey, fræg úr 
sögu útlagans Grettis og síðasta 
hæli hans. Drengurinn var knáleg- 
ur og kvikur á fæti og augun hauk- 
snör, er hann hugði að fénu. En 
þegar hann leit yfir bygðina og 
fjörðinn, færðist dreymandi fjar- 
lægðarblámi yfir svip hans, eins 
og hugur hans væri gripinn spur- 
ulli útþrá. 

Hann var kominn í námunda við 
veginn, þegar hann staðnæmdist 
skyndilega og hlustaði. Margradd- 
aður söngur barst að eyrum hans. 
Hann faldi sig á bak við stóran 
stein og gægðist yfir hann til að 
sjá, hvað um væri að vera. Spotta- 


korn frá sér sá hann sex unga 
menn koma ríðandi hægt upp 
sneiðinginn. Reiðhempurnar flöktu 
frá þeim og þeir báru erlend höfuð- 
föt. Hann heyrði greinilega orða- 
skil, er þeir sungu, en skildi ekk- 
ert orð: 

Sive per Syrtes iter æstuosas 
Sive facturus per inhospitalem 
Caucasum vel quæ loca fabulosus 
Lambit Hydaspes. 

Undireins vissi hann að þetta 
mundu vera námssveinar úr lat- 
ínuskólanum í Reykjavík, sem um 
þetta leyti árs voru vanir að safn- 
ast saman í stóra hópa eins og far- 
fuglarnir, og fara til höfuðstaðar- 
ins til að halda þar áfram námi 
sínu eftir þriggja mánaða suma v - 
frí. Einn þeirra þekti hann. Það 
var unglingur aðeins tveim árum 
eldri en hann sjálfur, sonur vel- 
megandi bónda þar í sveitinni. 
Hann átti nú að ganga inn í þriðja 
bekk skólans. 

Skólasveinarnir fóru fram hjá, 
án þess að taka eftir skolhærða 
kollinum, sem var næstum því 
samlitur steininum. Þegar þeir voru 
komnir upp á brekkubrúnina, hættu 
þeir að syngja, hvöttu hestana 
sporum á harða brokk og hurfu 
milli hæðanna, þar sem bugða kom 
á veginn. 

En Stefán litli var risinn á fæt- 
ur og stóð eins og hann væri negld- 



ALÞÝÐUSKÁLDIÐ 


53 


ur niður og horfði á eftir þeim. 
Hann var hinn hraustlegasti pilt- 
ur og var fyrir löngu hættur að 
gráta út af smávægilegu andstreymi 
lífsins, en nú fanst honum eins og 
þrengdi að um andardráttinn. Von- 
döpur einmanatilfinning gagntók 
hann. Honum virtist eins og hann 
væri skilinn eftir í myrkrinu fyrir 
utan, til væri einhver undursamleg 
paradís, þar sem honum mundi 
aldrei auðnast að stíga fæti sín- 
um, mikið takmark, sem hin 
ytri kjör hans hindruðu hann frá að 
ná. Þessir piltar mundu fara í 
skólann, þar sem þeir hefðu ekki 
aðeins ótakmarkaðan aðgang að 
hókum, heldur ættu einnig kost á 
að njóta tilsagnar vitrustu manna 
í landinu og lifa dásamlegu lífi á 
meðal félaga sinna. Seinna mundu 
þeir fara utan til náms, verða em- 
bættismenn og ef til vill frægir rit- 
höfundar og skáld. Ljóðið, sem 
hann skildi ekki orð af, en þeir 
sungu eins og móðurmál sitt, 
hljómaði í eyrum hans. Honum 
fanst hann alt í einu verða svo 
aumur og einskismegandi. Kökk- 
urinn, sem sezt hafði í hálsinn á 
honum, óx og ætlaði að kæfa hann. 
Loks fleygði hann sér á grúfu nið- 
ur í lyngið og grét sáran. En í 
þessum gráti vottaði ekki fyrir öf- 
und eða andúð til þessara ham- 
ingjusömu jafnaldra hans, sem 
hann hafði nýlega séð. Hann var 
aðeins sorgmæddur vegna þeirra 
miskunnarlausu örlaga, sem virt- 
ust banna honum alt það, er hann 
þráði, og standa í vegi fyrir því, að 
hann gæti nokkru sinni orðið að 
manni. 

Faðir Stefáns Guðmundssonar, 


Guðmundur Stefánsson, var blá- 
fátækur bóndi, sem bjó þarna uppi 
í skarðinu á litlu, afskektu heiðar- 
býli, sem áður hafði verið sel frá 
einum bænum niðri í dalnum. — 
Hann var af góðu bergi brotinn í 
báðar ættir, atorku- og dugnaðar- 
fólki, sem þó skorti mjög hagsýni 
til að safna veraldlegum fjármun- 
um. Stefán var eini sonurinn. Hann 
varð að vinna baki brotnu frá barn- 
æsku, og var bæði duglegur og ið- 
inn að hverju, sem hann gekk. En 
einkum var hann þó hneigður fyrir 
lestur og lærdóm. Móðir hans hafði 
kent honum ungum að lesa, og hjá 
móðurbróður sínum fékk hann 
stafrofið til að læra að draga til 
stafs. Þar með þraut tilsögnina. 
Jafnvel niðri í aðalsveitinni var 
ekki einn einasti alþýðuskóli. Öll 
kensla fór fram á heimilunum. Og 
aðeins þeir, sem hepnastir voru 
komust inn á prestsheimili til lær- 
ingar hjá prestinum. En undireins 
og Stefán hafði lært að lesa, gleypti 
hann í sig allar bækur, sem hann 
komst höndum yfir. Veturinn er 
minsti annatíminn á íslenzkum 
sveitaheimilum. Jafnvel fátækustu 
drengir geta þá fengið ærinn tíma 
til lestrar. En á heimili Stefáns var 
fátæktin svo mikil, að ekki voru til 
nema algengustu guðsorðabækur. 
Og hann las þær með ástundun. 
Einn veturinn las hann alla biblí- 
una þrisvar sinnum frá upphafi til 
enda. Hinar miklu guðsorðabækur 
frá 17. öld: Vídalíns-postillu og 
Passíusálma Hallgríms Pétursson- 
ar, las hann einnig mjög grand- 
gæfilega. 

En þetta nægði honum þó ekki. 
Þegar hann var ekki meira en níu 



54 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


til tíu ára gamall, fór liann að fara 
niður í bygðina, til að fá lánaðar 
bækur. Þar var bæði lestrarfélag 
og margir bændur, sem áttu álit- 
leg bókasöfn, bæði af prentuðum 
og rituðum bókum. Þeir gátu ekki 
fengið af sér að synja þessum nám- 
fúsa dreng um bækurnar ,og þann- 
ig atvikaðist það, að hann flutti 
margan dýrmætan böggul undir 
hendinni, heim í selið. Nú opnað- 
ist nýr heimur fyrir honum. Hann 
las söguna af Gretti, sem vitnaði 
svo glögt um það, að sitt væri 
hvað gæfa og gervileiki. Grettir 
var allra rnanna bezt á sig kominn 
að afli og hreysti; afl sitt, mann- 
vit og hittinyrði, notaði hann til að 
brjóta forynjur á bak aftur og verja 
hlut lítiimagna, en samt sem áður 
varð hann sekur skógarmaður í 
tuttugu ár. Stefán gat aldrei þreyzt 
á að horfa út í Drangey, þar sem 
Grettir hafðist við seinustu ár æf- 
innar og barðist um líf sitt að lok- 
um, helsjúkur á knjánum, en án 
þess þó að láta hugfallast. Hann las 
einnig söguna af Agli, sem sjö ára 
gamall vá mann í fyrsta sinn og 
orti um það kornungur, að hann 
vildi verða víkingaforingi, í vísu, 
sem enn er til. Hann las goða- og 
hetjukvæðin í Eddu, og frásagnir 
Heimskringlu af Noregskonungum. 
Hið norræna fornaldarlíf fylti allan 
huga hans. Og jafnhliða nam hann, 
án þess að verða þess var eða 
hugsa út í það, hinn óþrjótandi 
auð tungunnar og margvíslega æfa- 
gamla h'fsspeki af vörum foreldra 
sinna, í þulum og kvæðum, sögn- 
um og æfintýrum, orðskviðum og 
vísum. Sjálfur hafði hann enga 
hugmynd um, hversu margfróður 


hann var. í augum hans, sem 
aldrei hafði séð skóla á æfi sinni, 
var Latínuskólinn í Reykjavík eins- 
konar inngöngudyr til allrar sannr- 
ar mentunar. Hann leit mjög upp 
til hinna lærðu manna, sem hlot- 
ið höfðu hina klassisku mentun. 
Sjálfur hafði hann byrjað í æsku 
að yrkja vísur, og lionum var það 
Ijóst, hvað hin háskólagengnu skáld 
eins og Bjarni Thorarensen og 
Jónas Hallgrímsson, gnæfðu hátt 
yfir alþýðuskáldin. Hitt hugsaði 
hann ekki út í, að íslenzkan var 
einnig klassisk forntunga, alveg 
eins og latínan og grískan, og þar 
að auki var hún lifandi tunga og 
móðurmál hans. Hann hugsaði ekki 
út í það, að íslenzki bóndinn þurfti 
ekkert annað en að losa sig við 
ofurlítið af úreltum smekkleysum 
og öðlast víðara útsýni, til þess að 
geta náð á ný fótfestu í bókment- 
unum, og bygt ofan á glæsilega 
undirstöðu fornaldarinnar. En ein- 
mitt í þessu efni var það þó, sem 
Stefán ruddi leiðina fyrir aðra. 
Þegar hann, eins og svo margir 
aðrir íslenzkir bændasynir, hélt þá 
sæla, “sem slökt fengu fróðleiks- 
þorsta sinn við uppsprettulindir 
Minervu’’, þá skildi hann það ekki, 
að það er einnig hægt á þeim stað 
að “slökkva fróðleiksþorstann’’ í 
annari og verri merkingu, og að 
þetta kemur líka oft fyrir í skólum. 
Einmitt vegna þeirra ytri örðug- 
leika, sem hann átti við að búa, 
braut hann iistgáfu sinni þá leið, 
sem hann hefði ef til vill aldrei 
rutt, ef hann hefði átt þess kost, 
að ganga út á hinn breiða þjóðveg 
skólanámsins. 

Stefán fluttist frá æskuheimili 



ALÞÝ ÐUS KÁLDIÐ 


55 


sínu 17 ára gamall og gerðist 
vinnumaður hjá ættingjum sínum 
í sveit nokkru austar á Norður- 
landi. Um þetta leyti voru miklir 
útflutningar frá íslandi til Ame- 
ríku, og ákvað Stefán, þegar hann 
var 19 ára gamall, að flytja af 
landi burt ásamt foreldrum sínum. 
En áður en hann færi, fékk hann 
í nokkrar vikur tilsögn í ensku á 
prestsetri einu þar í grendinni. Það 
var hans einasta skólaganga á æf- 
inni. Af sjálfum sér hafði hann 
lært að skilja dönsku. En það varð 
þó ekkert af þessum lærdómi, held- 
ur ást hans á þjóðlegum fræðum, 
sem varð dýrmætasta eign hans í 
útlegðinni. 

Enginn veit, með hvaða tilfinn- 
ingum Stefán yfirgaf föðurland 
sitt, þar sem hann hafði hlotið svo 
örðugt og fátæklegt uppeldi, er 
hann lét í haf, tæpt tvítugur, árið 
1873. Víst er um það, að sjálfur 
mun hann hafa vitað það til fulln- 
ustu, að teningunum var kastað 
æfilangt. Ferðin var löng og dýr. 
Á þeirn tímum sneri enginn aftur 
sem fór. 

Ef Stefán hefir nokkurn tíma 
farið af iandi burt í þeirri von, að 
hljóta með því þægilegra líf og fá 
meira næði til bókiegra iðkana, þá 
brást sú von algerlega. Hann flutti 
með sér foreldra sína aldurhnigna, 
festi bráðlega ráð sitt og eignaðist 
margt barna. Erfiði frumbýlings- 
lífsins hlaut hann að reyna til hins 
ítrasta, með því að hann tók sér 
þrisvar sinnum nýtt land til að 
ryðja og rækta, í síðasta skifti i 
Canada, skamt fyrir austan Kletta- 
fjöil. En sú saga verður ekki sögð 
hér. Hún mun vera að flestu leyti 


áþekk sögu fjölda margra annara 
skandinaviskra frumbýlinga í Ame- 
ríku. Afkoman varð miðlungi góð. 
Stefán varð þolanlega vel stæður 
bóndi, en þó aldrei svo, að hann 
þyrfti ekki að strita myrkranna 
milli. 

Það var fyrst í rökkrinu, þegar 
hann var orðinn einn og hafði velt 
af sér reiðingnum, eins og hann 
kemst að orði í einu af kvæðum 
sínum, að leiðir skiljast fyrir hon- 
um og stéttarbræðrum hans. Þá 
komu hugsanirnar, sem höfðu 
hvarflað að honum í önnum dags- 
ins, og kröfðust þess að fá meiri 
íhugun og athygli. Þá tók hann 
að yrkja. Ljóðasafn hans (fimm 
væn bindi, 1909—1923) hlaut nafn- 
ið “Andvökur”. Og það nafn var 
ekki valið af neinni fordild, heldur 
vitnar um nakinn sannleikann. 

Þegar maður les ljóð Stefáns, 
verður maður fyrst og fremst undr- 
andi yfir því, hversu óþrjótandi auð- 
legð þau hafa að geyma, er maður 
ber þau saman við hin fátæku lífs- 
skilyrði, sem hann átti lengst af 
við að búa. Það er naumast nokk- 
urt vandamál samtíðarinnar, sem 
skáldið hefir ekki gerhugsað og 
gert sínar viturlegu athugasemdir 
við. í Ijóðum hans verður fyrir oss 
dæmalaus auður kjarnyrða. Hann 
hefir alla tunguna á valdi sínu, 
skáldamál og hversdagsmál að 
fornu og nýju. Málið æxlast í hönd- 
um hans og ný orð skapast, sem 
öllum virðast þó vera gamlir kunn- 
ingjar. Hann getur lýst amerisku 
landslagi, jafnfrábrugðið og það er 
íslenzku, alveg eins vel og eðlilega 
og fjöllum átthaganna. Maður 
mundi ímynda sér, að hann hefði 


56 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ISLENDINGA 


lesið öll kynstur að staðaldri, og 
sótt vizku sína í allar mögulegar 
bækur, og haldið við móðurmálinu 
með stöðugum lestri íslenzkra bók- 
menta. En þannig var þessu ekki 
í'arið. Hann flutti með sér eitt bóka- 
kofort frá íslandi, en glataði því í 
flutningi skömmu eftir að hann 
kom til Ameríku. Þetta var eins og 
fyrirboði: Honum gafst lítill tími 
til lesturs. Hann orti hægt og ljóð 
hans eru tilþrifamikil, en oft 
strembin aflestrar. Á einum stað 
segir hann, að dagsönnin hafi 
styggt upp öll léttfleygu ljóðin sín, 
svo að þau hafi liðið sönglaust 
frá sér. Lævirkjarnir og næturgal- 
arnir stygðust burt, en ernir og 
svanir urðu eftir. Hann las næst- 
um einvörðungu úrvals skáldrit og 
ensk tímarit til að fylgjast með 
málum. Margar af þeim íslenzku 
bókum, sem hann hafði lesið í upp- 
vexti, sá hann aldrei framar. En 
kjarnann úr þeim geymdi hann þó 
í sínu trausta minni. Yfirleitt 
treysti hann mest á sína næmu 
athugunargáfu og sjálfstæða skiln- 
ing. Á íslandi er gerður greinar- 
munur á brjóstviti og bókviti. Stef- 
án hafði ágætt brjóstvit, sjálfstæða 
hugsun, ríka skapfestu og tilfinn- 
ingu. Líf hans og starf er einn 
hinn glæsilegasti sigur, sem til er 
um sjálfsmentun. 

Það er ekki svo auðvelt að lýsa 
ljóðum, þegar ekki er hægt að vitnu 
í þau. En eg vil nefna aðeins nokk- 
ur megin viðfangsefnin í kvæð- 
um Stefáns. Ástin til íslands er 
grunntónninn í þeim. Enda þótt 
Stefán, eins og margir útflytjend- 
ur, breytti örlítið hinni íslenzku 
nafnvenju og kallaði sig Stephan 


G. Stephansson, í staðinn fyrir 
Stefán Guðmundsson, þá þarf eng- 
inn að ímynda sér fyrir það, að 
hann hafi orðið mjög amerískur. 
Það var öðru nær. Því að einmitt í 
nýbygðunum vestan hafs, náði 
heimalandið fyrst öllu sínu valdi yfir 
honum. Hann hefir ort ljóð um 
Ísland, náttúrufar þess, fornaldar- 
minningar og nútíðarlíf, sem eru 
óviðjafnanlega fögur. Hann hefir 
blandað sér inn í íslenzk deilumál 
með snörpum ádeilukvæðum. Hann 
hefir brotið heilann um hlutverk 
sinnar litlu þjóðar í heiminum, og 
með sinni innsæju snildargáfu bent 
á, að það væri í því fólgið, að sýna 
hvernig hægt væri að þjóna menn- 
ingunni, þrátt fyrir fátækleg ytri 
kjör. Hann sér sjálfan sig sem einn 
lið þessarar baráttu, og heyir samt 
dóm yfir vanmætti sínum: 

“Það er satt, að mentun mín er 
í molum og hrifsuð upp á meðan 
lúinn makrátt svaf og meðan kát- 
ur lék sér. Ef hún er borin saman 
við hámarkið, er hún næstum eng- 
in. En það er víða vondur brestur 
í keri. Vér virðum vora hámentuðu 
lærdómsmenn, sem eru þó kanske 
ekkert annað en andleg ígul-ker 
ótal skólabóka. En það þarf ann- 
að og fleira til mentunar en að 
troða út höfuðið. Það þarf hvass- 
an skilning, haga hönd, hjartað 
sanna og góða.” 

Sínum eigin lífskjörum hefir 
hann lýst í þessari einföldu vísu: 

Löngum var eg læknir minn, 

lögfræðingur, prestur, 

smiður, kóngur, kennarinn, 

kerra, plógur, hestur. 



ALÞÝÐUSKÁLDIÐ 


57 


En þó að Stefán yrði þannig, 
bæði í lífi sínu og skáldskap, að 
treysta mjög á sjálfan sig, þá fór 
þó fjarri því að hann væri sjálf- 
um sér nógur. Ekkert mannlegt var 
honum óviðkomandi. Hann hefir 
ort fjölda kvæða um ýmsa menn 
úr sögnum og sögu samtíðarinnar, 
með hinum næmasta skilningi. -— 
Mjög er hann frjálslyndur og rót- 
tækur í trúarskoðunum sínum og 
stjórnmálum, höfðingjasinni og 
jafnaðarmaður í einu. Sem brezkur 
þegn, finnur hann til ábyrgðarinn- 
ar af stjórnmálum Bretaveldis, og 
kvæði hans um Búastríðið og 
heimsstríðið síðasta eru með til- 
finningaríkustu og voldugustu ljóð- 
um hans. 

Stefán gaf út sitt fyrsta ljóðasafn 
— með aðeins tíu kvæðum — árið 
1894, 41 árs gamall, og síðan birt- 
ust smám saman fjöldi kvæða eft- 
ir hann í blöðum og tímaritum, 
bæði á íslandi og í Ameríku. Hann 
skrifaði aldrei orð á ensku, en á 
ættlandi hans var smám saman 
farið að líta á hann sem andlegt 
stórmenni. Þessi viðurkenning hafði 
þó engin áhrif á lífskjör hans, því 
að hann hélt áfram að vera fátæk- 
ur bóndi, sem hvorki hafði ráð á 
tíma eða fé til íslandsferðar. 

Loksins vöknuðu þó landar hans. 
Árið 1917 buðu þeir honum heim. 
Hann kom heim á íslenzku gufu- 
skipi meðan stóð á veraldarófriðn- 
um, og dvaldi sumarlangt á ís- 
landi. í Reykjavík var honum hald- 
in mikil veizla, þar sem hann var 
hyltur af sumum af sínum gömlu 
kunningjum, er riðið höfðu fram 
hjá honum í skarðinu fyrir hálfri 
öld síðan. Hann var kosinn heið- 


ursfélagi Bókmentafélagsins og Al- 
þingi gaf honum heiðursgjöf. En 
áhrifamest fyrir hann var ferðin um 
sveitirnar. Bændurnir fylgdu hon- 
um í sigurför, hringinn í kringum 
landið. Þeir fylgdu honum á sín- 
um beztu hestum í stórhópum, 
sýndu honum fegurstu staðina og 
ortu ljóð honum til sæmdar. Þetta 
var sigurinnreið Stefáns á íslandi, 
og mun aldrei nokkur konungur 
fara vegsamlegri för eða aðra slíka. 

Stefán átti marga trúfasta vini 
meðal landa sinna í Ameríku, en 
þó miklu fleiri andstæðinga, sem 
ekki gátu fyrrgefið honum frjáls- 
lyndi hans og fríhyggju. Þó var 
andblásturinn mjög að þverra, þeg- 
ar hér er komið sögunni. Stefán 
var ekki aðeins orðinn frægur mað- 
ur, heldur einnig hniginn að aldri, 
og virtist nú sem tími væri kom- 
inn til þess að hann væri viður- 
kendur af öllum. 

En sjálfur var hann ekki þess 
sinnis að halla sér til hvíldar á 
lárviðarsveig sinn. Heimsstríðið, 
hin óbætanlega svívirða mann- 
kynsins, brendi sig inn í lund hans. 
Hann braut ekki heilann um hver 
ætti sökina á stríðinu. Allir voru 
jafnsekir, jafnvel hans eigin land- 
ar í Canada, sem farið höfðu í 
stríðið sem sjálfboðaliðar og komu 
til baka með blóði drifnar hend- 
ur og minni menn en áður. Hann 
fékk ekki orða bundist. Strax eftir 
að vopnahléð var samið, gaf hann 
út ljóðasafnið “Vígslóða’’. 

Þá brauzt út óveðrið á ný og 
dundi um höfuðsvörð hins aldraða 
skálds. Meira en 2000 íslendingar 
höfðu tekið þátt í stríðinu og allir 
höfðu átt þar ættingja. Marg- 



58 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


ir höfðu fallið. Nú þótti, sem hetj- 
urnar væru ærumeiddar í gröfinni 
og allar fórnimar væru gerðar ver 
en einskis nýtar. Stefán gekk ó- 
deigur til haráttunnar. Hann ritaði 
blaðagreinar og svaraði fyrir sig 
með nöprustu ádeiluvísum. Um 
sjötugt tókst honum þannig að afla 
sér meiri óvinsælda en nokkru sinni 
áður. En hann hafði aðeins sagt 
sannfæringu sína og vildi umfram 
alt standa við hana. Og aldrei var 
svipur hans hreinskornari eða 
bjartari en einmitt síðustu árin. 

Vonbrigðin og erfiðleikarnir 
næstu árin eftir stríðið, drógu þó 
hitann úr þessari deilu fyr, en bú- 
ast hefði mátt við. Þegar Stefán dó 
í ágústmánuði 1927, voru allir land- 


ar hans í Vesturheimi á eitt sáttir 
um að heiðra minningu hans á 
myndarlegan hátt. En það er þó á 
ættlandi hans, sem Ijóð hans og 
saga munu geymast, löngu eftir að 
íslenzka nýlendan í Canada er 
horfin inn í enska heiminn. Tíminn 
mun vefja bláma æfintýrisins um 
minningu þessa hispurslausa manns 
— afdalasveinsins, sem fann nýja 
heimsálfu fyrir íslenzkan ljóða- 
kveðskap; bóndann á akrinum, sem 
var hetja þótt hann hataði vopnin, 
og ríkur höfðingi, þótt hann ætti 
ekki annað land en það, sem hann 
hafði rutt með sinni eigin atorku. 

(Aths. — Ritgerti þessi er tekin úr 
Land och Folk 3. En islandsk bonde- 
skald, sbr. bls. 18 hér ab framan, þýdd 
af séra Benj. Kristjánssyni.) 




Með viðurkenning til dr. Sigurðar Nordal. 


Eftir séra Joiias A. Signrðsson 


I. 

Sá eg fyr — í sagna skruddu, 
sögurnar um Tyrkja-Guddu, 
mest var getið mæðu og hnjóðs.— 
Hertekin og seld af Serkjum, 
saurguð, brend af nautnum sterkum 

— Enginn hennar gat til góðs. 

Trúvilt þótti og ill í orði, 
enginn henni stóð á sporði, — 
íslenzk þjóð þess illa galt. 

Hún fór eldi ástríðanna 
yfir sálir beztu manna, 
soramarkið setti á alt. 

II. 

Útlend kona, amhátt, móðir, 
átti mök við heiðnar þjóðir, — 
bersyndug af dólgum dæmd. 

— Eftir munað mein oft þjaka. 
Margir arf með Guddu taka, — 
sneyddir Farisea sæmd. 

Tungumjúk og tannhvöss var hún, 
töframögn því einhver har hún, 
líkt og suðræn, sólbrend vín. — 
Sturluð ást, í fanga fjötrum, 
fallin kona, í skorti og tötrum, 
naumast getur notið sín. 

Oft varð geðstirð Gudda að rneini, 
góðskáldið hjá Hallgríms steini 
orti upp kvæði, eldi svift. — 

Ljóð þau urðu að lífsins auði, 
létu bæði synd og dauði 
undan Haligríms andagift. 


III. 

Bregða hinu hetra fáir. — 

Breyska Guddu enginn dáir 
frónskra trygða fyrirmynd. — 

Sólu vermd, frá Serkjalöndum 
sótti’ hún heim að feðraströndum: 
Eyjar, jökla, ástir — synd. 

Meðan ytra í ánauð var hún, 
ótal þunga harma bar hún, — 
bóndinn heima að syndum sat. 
Líkn hann þá af klerkum, kirkjum— 
konan þjáð af ránslýð — Tyrkjum. 
Um það sagan sjaldan gat. 

Enn er Gudda í ánauð þreyði, 
eiginmaður hennar deyði, 
sekur guð og Guddu við. 

■— Stundum heimsins stórudómar 
standast ekki sagnir frómar. 

-— Heimslífið á sinn hundasið. 

IV. 

Lærðum, glæstum gáfumanni 
gekk á hendur veikur svanni, 
seidd af eldi anda hans. — 

Furðar þá, er síðan syngja 
sálma Davíðs íslendinga, 
hennar ást til höfðingjans? 

V. 

Stormur þroskar styrkar eikur, — 
stórmennið að hættum leikur, 
andann mentar eilíft stríð. 

— Barátta við böl og syndir, 
birtir skáldi heigar myndir, 
sál hans vaknar, — vekur lýð. 



60 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLBNDINGA 


Þjóðar goð varð þegninn dýri. ■ 
Þjóðsögur og æfintýri 
lieiðra sjaldan hetju víf. 

— Slekkur Ijós, en eldinn æsir 
ærsla stormur. Ljóða ræsir 
þroskaðist við þrauta líf. 


VI. 

Öndvegið í óðar heimi 
ávalt hygg eg skáld að geymi. 
— Neikvæð öld sízt neitar því. 
Helga gáfu, himni studda, 
holdsveikin og Tyrkja-Gudda 
hæsta veldi hófu í. 



— Ferðastökur 1930. — 

Efttr séra Jönas A. Sigurös.son . 

Tileinkaft brðVnrdöttur minni, frú Þuríði Sæmundsen, A Blönduósi. 

(ViÖ lestur erindanna þarf at5 hafa í huga sögur íslendinga, einkum Sturlungu.—Höf.) 


Kveldsól gylti geislaflóði 
guðdómlegan Skagafjörð. 
Hérað, fjöll og fjörður glóði, 
fylti hjörtun þakkargjörð. 

Hvorki þraut né þoka skygði 
þetta fagra sumarkveld. 
Höfða-Þórður hérna bygði, 
hingað sótti Grettir eld. 

Drangey rís úr djúpum legi, 
drafnarvígi fríðri bygð. 
Útlagann þótt Öngull vegi, 
aldrei fyrnist sifjatrygð. 

Mörg þótt styrjöld móti blési, 
margt þótt ægði þjóðar frið: 
Héraðsþing í Hegranesi 
hélt fyr lög og svarin grið. 


Senn er riðið “heim að Hólum”, 
hliðskjálf fróðra norðan lands. 

Er sem fagni æskan jólum 
eftirvænting ferðamanns. 

Margar treystu stoðir stólinn, 
stór var afli, risna, föng. 

Hér reis kirkjan, hér stóð skólinn,— 
— Hallgrímur og Líkaböng. 

Hér menn þýddu, og hjörtun sungu. 
himnesk fræði um Jesúm Krist. 

Hér var líka, á helgri tungu, 
heilög ritning prentuð fyrst. 

Harla nærri helgum óði 

höggorusta forðum stóð.- 

Þarna bað hann Gvendur góði 
guð sinn fyrir landi og þjóð. 



FYRIR NORÐAN 


61 


Biskup þarna bundinn, dreginn, 
brustu burðir, gættir, þil. 

Margur drengur vaskur veginn, 
varð oft fátt um andleg skil. 

Margt hér dvaldi mætra fyrða, 
margt var oft að heyra og sjá. 
Hefðirðu málið, Hólabyrða, 
herma kynnirðu’ mörgu frá. 

Höfðingjar um hérað fara, 
hófadyninn greina má, — 

Eg sé Guðbrand, Jóna, Ara, 
jarl, og Kolbein unga, rjá. 

Hér sér Valhöll víkinganna, 
vopnská öld hér festi bú, — 
Örlygsstaði oddvitanna, 

— íslendinga Waterloo. 

Fleygt er margt í fornum óði, 
fomeskjunnar dulræn spá: 

“Róum, róum, rignir blóði”, 

— rýkur Flugumýri á. 

Flest er látið fyrir róða, 
fyrnast spor í tímans sand. 

En Jóni helga og Gvendi góða 
gleymir aldrei Norðurland. 

Um öndvegin þótt öldin þræti, 
erlent prjál í glæstum sal, — 
girnast mundi eg Gvendar sæti, 

— goðorðið í Hjaltadal. 

Skilst mér nú að skáldment kveikir 
Skagafjarðar sagan enn: 

Guð lét andans Glóðafeykir 
geta skáld og listamenn. 


Beygður elli og bjargarleysi 

Bólu-Hjálmar þarna dó.- 

Fyrst, í öðru heiðarhreysi, 
höfuðskáld" vort andann dró. 

Inn í lýðsins óð og sögur 
ofist hefir landsins tign. 
Harmaljóð og hversdags bögur 
hjartans augu gerðu skygn. 

Andans mögn þótt öld vor rýri, 
enn er bjart um sagna-óð. 

En varla sést á Víðimýri 
virki það, sem Snorri hlóð. 

Vatns- á -skarði skildist mengi 
Skagafjarðar dýrðin öll: 

Tíbrá hilti upp ár og engi, 
öll á tánum stóðu fjöll. 

Hvergi sáust ský né skuggar, 
skarðið vafði árdags bál; 

Allir stóðu uppheims gluggar 
opnir fyrir mannsins sál. 

Brostu myndir fjalla og fanna, 
að fótum dala-skrautið lá. 

Inn í bláma eilífðanna 
óraleiðir hjartað sá. 

* * * 

Hér beið kirkja í hamraskjóli, 
húsabær og elfin fríð. 

Hvergi mun á bygðu bóli 
bjartara yfir neinni hlíð. 


*) Stephan G. Stephansson var fæddur 
á Kirkjuhóli í Seyiuhreppi. Nú eytSijörtS. 


¥ * ¥ 


62 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


Atgerfi og óðsnild gæddur 
oddviti hér margur sat. — 

Hér var Klemens fróður fæddur, 
fegri bólstað hvergi gat. 

Kveðnir voru í klettaranni 
kvellisjúkum hetjuljóð. 

Hér rann, enda öldnum manni 
andagift í merg og blóð. 

Átta hrammar studdu stórir 
Starkað fyr við örvaþing. 

Hérna dala faðmar fjórir 
fagna öldnum Húnvetning. 

Sumardýrðin seiðir, dregur, 
sveitin fagnar höndum tveim. 
Greiður fjólum vafinn vegur 
vegfaranda býður heim. 

Minti á ýmsan mannlífs vanda: 
menning, spilling, þroska, stríð, — 
þegar saman blóði blanda 
Blanda og Svartá, skamt frá Hlíð. 

* * * 


Einn eg sit, við opinn glugga, 
æskustöðvar fanginn sé. — 
Hálfbjört nótt, með skin og skugga, 
skýrir, túlkar lífsins vé. 

Margt er vel um heimahaga, 

hjúpast slysin frægðarblæ.- 

Háð var milli Horns og Skaga 
hjörvaþingið mest á sæ. 

Nú er kyrð og logn á legi, 
lítt þar ber á Heljarslóð. — 

Hækkar sól með heilla degi, 
herfjöturinn laus af þjóð. 

Sæ og nótt, í sjafnaböndum, 
sé eg halda um landið vörð. 
Sólarfar, með seglum þöndum 
svífa um þverann Húnafjörð. 

* * v 

Verður nægur vetrarforði 
víðsýnið um Norðurland, — 
Allsnægtir á andans borði, 
öll þótt sigling fari í strand. 


Ef þeir verða efstu fundir 
átthaganna og ferðamanns: 
Geymi eg kærar kveðjustundir, 
kvikmynd dýra Sólarlands. 



Kafli úr sögunni “Karl litli”. 

Eftir J. MagnÚM Bjarnaaon. 

Hörpu sló Hulda 
á hamrinum dulda; 
hún vissi’ ekki’ um vetur, 
né vosbút5 og kulda. 


Karl litli lét ekki lengi bíða, að 
fara út úr vagninum. Og um leið 
og hann var að stíga á marmara- 
gangstéttina fögru, gætti hann að 
því, að mamma hans og pabbi 
stóðu þar skamt frá. Og hjá þeim 
stóðu þau afi hans og amma (for- 
eldrar pabba hans). Fóstra hans 
var þar líka, og eins hún ljósmóðir 
hans. Þau voru öll klædd í fegursta 
skrúða — pell og purpura og glit- 
klæði — öll, nema ljósmóðirin; hún 
var með drifhvíta húfu á höfðinu, 
og hafði stóra, hvíta svuntu. 

“Hann er kominn!” sagði ljós- 
móðirin og andlit hennar var hvítt 
eins og mjöll í júnímánuði. “Hann 
er kominn!” sagði hún, því hún 
varð fyrst til að koma auga á Karl 
litla, þegar hann steig út úr vagn- 
inum. Og hún hljóp á móti honum, 
tók hann í fang sér og kysti hann. 
“Hæ! hann er kominn,’’ sagði hún 
og hljóp með hann í fanginu þang- 
að sem mamma hans var. “Hann 
er kominn! — Og hann hefir spé- 
koppa í báðum kinnunum og skarð 
í hökuna. En hvað hann er þung- 
ur! Hann er lang-þyngsti dreng- 
urinn á hans aldri, sem eg hefi séð. 
Hvað skyldi hann vigta? — Bara 
líttu á! Með stórt skarð í hökuna 
og djúpa spékoppa í báðum kinn- 
um.” 

“Skyldi hún ímynda sér, að eg 
sé hvítvoðungur?” hugsaði Karl 


litli. Hann dauð-langaði til þess að 
segja eitthvað, en gat einhvern 
veginn ekkert sagt. Það var eins 
og hann væri máttlaus í tungunni. 

“Æ, elsku hjartans barnið mitt!” 
sagði móðir hans um leið og hún 
tók hann í faðm sér og kysti hann 
ótal heita kossa. “Elsku hjartans 
yndið mitt bezta! Þú ert elskulegur 
og sætur! Eg er svo glöð að þú 
komst til mín, að hjarta mitt ætl- 
ar að springa af fögnuði. Enginn 
drengur í öllum heiminum er eins 
fríður og ljúfur og elskulegur og 
þú! Augasteinninn minn! Hjartað 
mitt! Engillinn minn! Hvað væri 
lífið án þín? Já, elsku sonur minn, 
hvað væri lífið án þín?” 

Karl langaði fjarskalega mikið til 
þess að segja mömmu sinni, að 
hann væri ekki síður glaður að sjá 
hana, en hún hann. En hann gat 
með engu lifandi móti komið upp 
einu einasta orði. Það var ein9 og 
tungan væri bundin í munni hans. 
Hvernig í ósköpunum vék þessu 
við? Og enginn virtist taka eftir 
því, að hann sagði ekki neitt — 
enginn virtist taka til þess, þó 
hann segði ekki svo mikið sem: 
“Komið þið sæl.” 

“Þá ertu nú kominn!’’ sagði 
pabbi Karls litla, 'tók hann úr 
faðmi móður sinnar og hampaðl 
honum eins og ungbami. “Og þú 



64 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


ert þá grettur, eins og pabbinn, og 
þungur undir brún. En vertu vel- 
kominn inn á Draumamörk. Okkur 
hefði leiðst, hefðirðu ekki komið á 
eftir okkur.” 

Karl gat engu orði upp komið, 
hvernig sem hann reyndi. 

‘‘Komdu margblessaður og sæll!” 
sagði amman. Hún var hrukkótt 
í andliti, lítil vexti, með silfurgrátt 
hár og var ósköp nærsýn. “Komdu 
sæll og margblessaður!” sagði hún 
og kysti Karl litla á báða vanga. 
“Já, falleg eru augun — alveg eins 
og dýrustu gimsteinar! Það eru 
augun hans föður míns sæla. Þau 
ganga aldrei úr ættinni, augun 
þau. Það eru ekki algeng augu. 
Þessi augu tala — þau tala — þau 
eru mælskari en nokkur tunga!” 

Karl langaði sárt til þess að 
koma með ofurlitla athugasemd, 
en tungan var ekki fáanleg til þess 
að hreyfa sig. Það var eins og hún 
væri límd við góminn. 

“Æ, er hann þá loksins kominn, 
sá stutti!” sagði afi gamli og var 
sérlega píreygður. Hann var mikill 
vexti með stóran herðakistil, og 
breitt og sítt skegg, grátt á lit. 
“Jæja, veri hann velkominn, og 
syngi hann með sínu nefi. Það er 
víst um það, að þetta er félegur 
busi og efni í mann. Og sterkleg 
er höndin. En ekki veit eg hvaðan 
nef þetta er í ætt okkar komið’’. 
— Og afinn tók upp tóbaksdósir, 
sem voru úr rostungstönn, með 
demants-steini á lokinu, og fékk 
sér í nefið. — “Jabb! A-a-a!” 
sagði hann og varð að anda með 
munninum. “Höndin er kraftaleg 
mjög. En nefið — það verður aldrei 
neitt táp í því.” 


“Þei-þei, og ró-ró!” sagði fóstr- 
an, tók Karl litla í fang sér og 
kysti hann. Hún var jafnan fá- 
málug; en hún steig fram á fótinn 
og kvað við raust, og gull-lokkarn- 
ir í eyrunum á henni dingluðu og 
gengu fram og aftur, eins og kólf- 
ar í klukkum. “Þei-þei, og ró-ró!” 
sagði hún og vafði drenginn að 
sér, eins og hún ætti í honum 
hvert bein. 

“Kanske hún haldi að eg sé 
hvítvoðungur og vöggubarn?’’ 
hugsaði Karl. “Eg er þó bráðum 
orðinn níu ára og ekki svo lítill.” 
En hann gat ekkert sagt, því að 
tungan var ennþá alveg máttlaus. 
Og hann þóttist nú alt í einu skilja, 
af hverju hann gat ekki talað. Hann 
hafði sem sé notað tunguna fyrir 
farbréf, og farstjórinn hafði sjálf- 
sagt á einhvern dularfullan hátt 
náð kraftinum, eða aflinu, úr tung- 
unni, þegar eimlestin var að fara 
yfir landamærin. Það var svo sem 
auðvitað, að maður gæti ekki kom- 
ist alla þessa óra-leið, og það með 
eimlest, án þess að borga. — En 
hvernig sem þessu var varið, þá 
þóttist Karl viss um, að hann fengi 
brátt aftur aflið í tunguna. Og þess 
vegna var hann hinn hughraustasti. 

Og þegar foreldrar Karls litla, og 
afi hans og amma, og ljósmóðirin 
og fóstran höfðu faðmað hann og 
kyst hann, og hampað honum á 
höndum sér, og hrósað honum á 
allar lundir, þarna á marmara-stétt- 
inni í kristalls-skálanum, þá var ek- 
ið með hann í skrautlegri bifreið 
heim að höll, sem stóð í miðjum 
aldingarði—höll, sem var svo fögur 
og haglega gerð, að jafnvel töfra- 
höll Aladdíns komst ekki í hálf- 



NAFNIÐ 


65 


kvisti við hana, og er þá mikið sagt. 
— Og í höllinni voru ótal salir og 
herbergi og gangrúm; alstaðar voru 
þar legubekkir og hægindastólar og 
marmara-borð, og skápar af beztu 
tegund, og óteljandi kostagripir. 
Á öllum veggjum héngu fagrar 
myndir í fallegum umgerðum; og 
á öllum gólfum og tröppum voru 
mjúkir og dýrir dúkar, sem báru 
langt af hinum vandaðasta vefnaði 
á Perslandi. Og öll baðker voru úr 
skíru silfri og sett gimsteinum. — 
í höll þessari var eiginlega alt, sem 
maður vildi hendinni til rétta. En 
úti í aldingarðinum glitruðu og 
glóðu í sólskininu allskonar aldin. 
Og marglitir fuglar hoppuðu þar 
grein af grein og fyltu loftið með 
svo fögrum og sætum söng, að 
maður þreyttist aldrei að hlýða á 
hann. Það var blessuð íslenzka ló- 
an og söng: “Dýrðin, dýrðin!" frá 
morgni tíl kvölds. 

“Nú verður endilega að þvo af 
honum ferðarykið,’' sagði ljósmóð- 
irin, þegar búið var að bera Karl 
litla inn í höllina. Hann var ekki 
látinn ganga inn í höllina — heldur 
var hann borinn á höndum. 

Því næst var hann settur í hað- 
ker, sem var náttúrlega úr silfri; 
og hann var þveginn með mjúkum 
svampi, úr volgu ilmvatni, og sáp- 
an var hundrað sinnum dýrari en 
langbezta sápan, sem Pears hefir 
nokkurn tíma búið til. — Og svo 
var líkami Karls litla þerraður að 
lokum með þýðum andvara, sem 
kom af tveim blævængjum, er 
bærðir voru með mestu hægð. 

Að því búnu var hann lagður í 
mjúkt og gott rúm. Það var svana- 
dúnn í undirsænginni, svanadúnn 


í ábreiðunni, svanadúnn í svæflin- 
um. En rúmið sjálft var úr fíla- 
beini og sett smarögðum og öðrum 
dýrum gimsteinum. — Allir vildu 
að Karl litli sofnaði góðan dúr eft- 
ir svo langt ferðalag. Allir sögðu 
að hann væri úrvinda af þreytu og 
langvarandi svefnleysi. 

Fóstran settist við rúmstokkinn 
og kvað lágt og þýðlega ótal vöggu- 
vísur: 

“Bí, bí og blaka, 
álftirnar kvaka, 
eg læt sem eg sofi, 
en samt mun eg vaka. 

Bí, bí og blaka, 
álftirnar kvaka, 
láttu sem þú sofir, 
samt skaltu vaka, 
bí, bí og blaka.” 

Svo kom með köflum þetta þýð- 
róma og elskulega: “Þei-þei, og ró- 
ró!" sem er öllum svefnlyfjum 
sterkara. “Þei-þei og ró-ró!’’ sem 
íslenzkar barnfóstrur hafa kveðið 
í þúsund ár eða meir. Og það verð- 
ur aldrei of oft kveðið. Það er 
sígilt. 

Og Karl litli lézt sofa, en þrátt 
fyrir það vakti hann. Hvernig gat 
hann sofnað, þegar honum var 
sagt að vaka? “Láttu sem þú 
sofir, samt skaltu vaka.” Og svo 
var rödd fóstrunnar svo þýð og svo 
Ijúf og svo sæt og svo elskuleg, 
að unun var á að hlýða. Sérhver 
lítill drengur hefði viljað vaka alla 
æfi til þess að hlýða á svo þýða, 
Ijúfa, sæta og elskulega rödd! Og 
Karli heyrðist líka að álftir vera 
að kvaka fyrir utan gluggann. Hon- 


66 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


um heyrðist þær taka undir með 
fóstrunni og kveða — ekki kvaka, 
heldur kveða: 

“Fagurt syngur svanurinn 
um sóleyjarhlíð.” 
og 

“þei-þei og ró-ró!’’ 

Og lengi lézt Karl litli sofa, en 
samt vakti hann. 

En alt í einu tók fóstran hann í 
fang sér og bar hann inn í stóran 
og skrautlegan sal. Þar var pabbi 
hans og mamma hans fyrir. Afi 
hans og amma voru þar líka, og 
eins ljósmóðir hans og ungur prest- 
ur í messuskrúða. 

“Þetta verður sannur íslending- 
ur,” sagði afinn og benti á Karl 
Litla, þar sem hann sat í kjöltu 
fóstrunnar. Sannur íslendingur 
og mesta heljarmenni. Hann hefði 
því átt að heita Grettir.’’ 

“Það er einmitt rétta nafnið,” 
sagði pabbi Karls litla; “því hann 
er verulega grettur í framan.” 

“Nei, eg held síður!” sagði amm- 
an og var fastmælt nokkuð; “eg 
fyrirbýð að hann sé látin heita 
neinu útilegumanna nafni.” 

“Þá skal hann heita Ormur,” 
sagði afi og tók tóbaksdósirnar 
upp úr vasa sínum. “Hann skal 
heita í höfuðið á Ormi karlinum 
Stórólfssyni, sterkasta manninum, 
sem verið hefir í heiminum. Eða 
hvernig lízt ykkur á það?” 

“Æ, það þykir mér ekki fallegt 
nafn,” sagði fóstran; “því nafnið 
Ormur hinnir ávalt á slöngur og 
krókódíla." 

“Mér þykir Ormur gott nafn,” 
sagði pabbi Karls litla. “Það er 


fyrst og fremst hetjunafn, og svo 
mun annara þjóða mönnum ganga 
vel að nefna það, þegar tveir öft- 
ustu stafirnir eru teknir í burtu.” 

“Eg segi það aftur,” sagði amm- 
an, “að eg fyrirbýð að láta dreng- 
inn heita útilegumanna- og ber- 
serkja-nöfnum. Drengurinn skal 
heita Karl, í höfuðið á séra Karli 
prófasti langafabróður mínum.” 

“Nei, ekki vil eg að hann heiti 
í höfuðið á séra Karli prófasti,” 
sagði afi og opnaði tóbaksdósirnar, 
“heldur vil eg að hann heiti Ljót- 
ur.” 

Amman fórnaði höndum. 

“Ertu að erta mig, eða hvað?” 
sagði hún og brýndi raustina. 
“Heldurðu kanske að eg líði það, 
að sonar-sonur minn heiti svo 
ljótu nafni? Nei, eg fyrirbýð slíka 
óhæfu!” 

“Eg er á hennar máli þar,” sagði 
fóstran. 

“Nú, jæja!” sagði afinn og tók 
dálítið af neftóbaki úr dósunum og 
hélt því á milli þumalfingurs og 
vísifingurs hægri handar. Nú, jæja! 
Eg vona, að þú hafir ekkert á 
móti því að drengurinn sé látinn 
heita Jón.” 

“Eg er stranglega á móti því,” 
sagði amman. 

“Það er þó eitt fallegasta, styzta 
og happasælasta nafnið, sem ís- 
lendingar eiga,” sagði afinn. “Og 
margir af mestu mönnum þjóðar- 
innar hafa heitið Jónar; eins og 
til dæmis Jón biskup Arason, Jón 
biskup Vídalín og Jón Sigurðsson. 
— Þeir voru þó sannarleg stór- 
menni.” 

En mig grunar, að þeir hafi ekki 
verið fremri að skörungsskap og 


NAFNTÐ 


67 


mannkostum en séra Karl prófast- 
ur langafabróðir minn,” sagði amm- 
an með dálitlum ákafa. “Og það 
mun vera áreiðanlegt, að eins 
margir hafa Karlarnir verið merk- 
ismenn sem Jónarnir; og enginn 
þeira Jónanna hefir farið fram úr 
þeim: Karli hinum mikla, Karli 
tólfta og Karli ábóta, að gáfum og 
rausn.” 

“Jæja! — En samt skal hann 
Jón heita,’’ sagði afinn og tók í 
nefið. Jabb! A-a-a! — Hann skal 
heita Jón!” 

“En hvað segir þú um þetta?" 
sagði amman og leit til móður 
Karls litla. “Mér finst að þú ættir 
að leggja hér orð í belg.” 

“Eg ætla ekki að leggja neitt til 
þessara mála,” sagði móðir Karls 
litla. “Barnið mitt verður mér 
jafnkært, hvað sem það heitir.” 

“Svo bregðast kross-tré sem önn- 
ur tré,’’ sagði amman ofurlítið æst. 
“En ef sonarsonur minn á ekki að 
heita Karl í höfuðið á séra Karli 
prófasti langafabróður mínum, þá 
heiti eg ekki — ekki — ekki —” 

“Hvaða stagl er þetta, kona!” 
sagði afinn. “Ætlarðu virkilega að 
hætta að vera amma drengsins, ef 
hann er nefndur Jón í höfuðið á 
meistara Jóni?’’ 

“Það ætla að verða vandræði úr 
þessu,” sagði ljósmóðirin. 

“Geturðu þá gert svo vel og 
ráðið fram úr vandræðunum fyrir 
okkur?” sagði amman dálítið þótta- 
iega. 

“Eg vil gera þá uppástungu,” 
sagði ljósmóðirin, “að gengið sé 
til atkvæða um þetta mál.” 

“Eg styð uppástunguna,” sagði 
presturinn, sem hingað til hafði 


verið að fletta blöðum í sálmabók. 
Og sálmabókin hafði silfurspjöld 
og var logagylt á kjölnum. 

Það var samþykt í einu hljóði. 

“Og eg geri þá uppástungu, að 
presturinn sé valinn fyrir kjör- 
stjóra,” sagði afinn. 

“Eg styð það,” sagði fóstran. 

Það var líka samþykt af löllum, 

“Eg þakka þann heiður, sem 
mér er sýndur,” sagði presturinn. 

“Eg greiði ekki atkvæði í þessu 
máli,” sagði móðir Karls litla og 
leit til prestsins. 

“Eg skil það,” sagði presturinn 
og hneigði sig. “En nú vil eg biðja 
þá, sem eru með því að drengur- 
inn heiti Karl, að rétta upp hægri 
hönd sína." 

“Hér er mitt atkvæði,” sagði 
amman og rétti upp hægri hend- 
ina. 

“Eitt!” sagði presturinn. 

Fóstran rétti þegjandi upp sína 
hægri hönd. 

“Tvö!" sagði presturinn. “Tvö 
— tvö — tvö með Karli — tvö góð 
og gild atkvæði með Karli. Eru 
nokkrir fleiri með Karli?” 

En engir aðrir réttu upp hönd 
með Karli. Og Karli þótti það 
nokkuð kynlegt, að hann skyldi 
ekki fá fleiri atkvæði en þetta. 
Hann sat altaf í kjöltu fóstru sinn- 
ar, hlýddi á sókn og vörn í þessu 
undarlega máli, og stóð á öndinni 
yfir úrslitunum. Hann kærði sig 
ekkert um að heita Jón. En hann 
gat ekki hreyft tunguna. Enda 
kom engum til hugar að leita álits 
hans, hvað þetta snerti. Það var 
eins og allir álitu hann ungbarn í 
reifum. 

“Tvö atkvæði með Karli,” sagði 


68 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


presturinn og skrifaði eitthvað á 
saurblaðið í sálmabókinni. “Segi 
og skrifa: tvö. — En nú er að vita, 
hvað mörg atkvæði Jón fær. — 
Rétti þeir upp hægri hendina, sem 
eru með Jóni." 

“Hér eru mín atkvæði,’’ sagði 
afi gamli og rétti upp háðar hend- 
ur; “eg vona að engum takist að 
ónýta þau.” 

“Eitt með Jóni!" sagði prestur- 
inn; “enginn fær að greiða fleiri 
en eitt atkvæði.’’ 

“Tóbaksdósirnar eru þó í vinstri 
hendinni,” sagði afinn; “þær eru 
í hinni vinstri, og eg vona að þær 
séu atkvæðisbærar." 

“Enginn má múta við kosning- 
ar,” sagði presturinn, “það er á 
móti lögmálinu: ‘auga fyrir auga 
og tönn fyrir tönn,’ stendur þar, en 
ekki: tvær tennur fyrir eina tönn. 
— Eitt með Jóni — eitt — eitt!” 

“Eg bauð ekki mútu," sagði af- 
inn og strauk skeggið; “eg bað 
bara um að tóbaksdósirnar mættu 
greiða atkvæði.” 

“Skilja má fyr en skellur í tönn- 
um,’’ sagði amman. 

“Sleppum því alveg,” sagði prest- 
urinn. “En eitt með Jóni — eitt 
gott og gilt atkvæði með Jóni. Eru 
fleiri með Jóni? — Eitt — eitt — 
eitt með Jóni.!” 

“Hér er mitt atkvæði með Jóni,” 
sagði pabbi Karls litla. 

Nú blöskraði Karli. En hann gat 
ekkert gert, nema depla augunum 
ofurhægt. “Eg hefi sjálfsagt tungu- 
haft,” hugsaði hann. 

“Tvö með Jóni,” sagði prestur- 
inn; “tvö góð og fullgild atkvæði 
með Jóni. — Tvö — tvö — tvö! — 
Tvö með Karli og tvö með Jóni. 


Metaskálarnar eru hnífjafnar. — 
Hvers atkvæði á að ríða bagga- 
muninn? Hver vill gera mund- 
angshallann? — Og hvoru megin 
ert þú, ljósmóðir góð?’’ 

“ Eg er með hvorugum,” sagði 
Ijósmóðirin þurlega. 

“Með hvorugum!” hrópuðu allir 
einum rómi — allir, nema fóstran. 
“Ertu virkilega með hvorugum?” 

“Já, með hvorugum,” sagði Ijós- 
móðirin. “Eg hefi aldrei haft neitt 
dálæti á Jónum og Körlum. Og eg 
kann aldrei við þessi nútíðarnöfn.” 

“Ef þú ert hvorki með Jóni né 
Karli í þessum kosningum,’’ sagði 
presturinn, “nú, með hverjum ertu 
þá?” 

“Eg er með Adam,” sagði ljós- 
móðirin. 

“Hvaða Adam?” spurði prestur- 
inn. 

“Nú, bara Adam!” svaraði ljós- 
móðirin. “Eg hefi sem sé altaf 
verið með Adam, er með Adam, og 
verð ávalt, vona eg, með Adam! 
Og hvað er á móti því?” 

“Eg vil fá að vita, hvaða Adam 
hún á við,’’ sagði afinn. 

“Við skulum sleppa því,” sagði 
presturinn og ypti öxlum; “það 
getur leitt okkur út í trúmálaþras.” 

“Eg vil endilega fá að vita, hvaða 
Adam það er?” sagði afinn með 
nokkrum ákafa; “því ef hún á við 
hann Adam, manninn hennar Evu, 
þá getur Adams-nafnið þýtt hið 
sama og Jóns-nafnið, og þá eru 
komin þrjú atkvæði góð og gild 
með Jóni. — Maður verður að hafa 
augu og eyru opin við kosninga- 
borðið, svo ekkert atkvæði sé gert 
ónýtt að óþörfu.” 

“Við skulum enga rekistefnu 



NAFNIÐ 


69 


gera út af því,” sagði presturinn; 
‘‘því ef hin háttvirta og lærða ljós- 
móðir vill endilega greiða sitt at- 
kvæði með Adam, þá getur enginn 
bannað henni það.’’ 

‘‘Eg vii endilega láta hana sverja 
eið á bók,” sagði afinn, enn ákaf- 
ari en áður; “því annars veit mað- 
ur ekki, við hvaða Adam hún á.” 

“Þessi athugasemd kemur of 
seint,” sagði ljósmóðirin, því eg er 
búin að greiða mitt atkvæði, og 
enginn lifandi maður á jarðríki 
kemur mér til þess, að greiða at- 
kvæði tvisvar sama daginn.” 

“Jæja, þá nær það ekki lengra,” 
sagði presturinn. “Hún er búin að 
greiða atkvæði með Adam. Það er 
því eitt atkvæði með Adam, tvö 
með Jóni og tvö með Karli. — At- 
kvæði móðurinnar kemur ekki; og 
þá er ekkert atkvæði ógreitt nema 
mitt eigið.’’ 

“Og það vona eg að verði með 
Jóni,” sagði afinn. “Mundu eftir 
þeim Jóni Vídalín og Jóni Arasyni. ’ 

“Nei, hann hugsar til séra Karls 
prófasts langafabróður míns,” sagði 
amman. 

“Eg veit að hann hugsar til föð- 
ur mannkynsins,” sagði ljósmóð- 
irin. 

“Á-já-já!” sagði afinn og opnaði 
tóbaksdósirnar; “þá veit maður nú 
við hvaða Adam hún á. — Það er 
Adam maður Evu, og um leið eru 
atkvæðin orðin þrjú með Jóni.’’ 

“Eg sagði að presturinn mundi 
hugsa til föður mannkynsins,” 
sagði ljósmóðirin; “en eg nefndi 
ekki Adam á nafn.” 

“Pa!” sagði afinn; “þetta eru 
bara lagakrókar og vífillengjur.” 

“Ef presturinn greiðir atkvæði 


sitt með Adam,” sagði pabbi Karls 
litla, “þá verða tvö atkvæði með 
hverjum þeirra: Jó'ni, Karli og 
Adam. Og þá verður kosningin ó- 
nýt af því að móðirin vill ekki 
greiða sitt atkvæði — en dreng- 
urinn verður nafnlaus og má það 
hörmulegt heita. Nei, eg vona að 
presturinn greiði sitt atkvæði með 
Jóni.” 

Drengurinn þarf ekki að vera 
nafnlaus, þó að presturinn greiði 
sitt atkvæði með Adam,” sagði 
ljósmóðirin, “því drengurinn eign- 
ast þá öll nöfnin, og verður kall- 
aður:: Adam, Karl Jón.eða Adam 
Jón Karl.” 

Amman fórnaði höndum á ný 
og fóstran varð náföl í framan. 

“Eg læt það alt vera,” sagði af- 
inn og setti þumalfingur og vísi- 
fingur hægri handar ofan í tó- 
baksdósirnar. “Eg læt það alt vera, 
ef Jóns-nafnið er fremst í röðinni, 
nefnilega: JÓN Adam Karl.” 

“Eg skal segja ykkur, hvernig 
eg greiði mitt atkvæði,’’ sagði 
presturinn. 

Allir urðu að eftirtekt. 

“Eg greiði það svona,” sagði 
presturinn; “eg greiði það með 
Karli. Drengurinn er Karl, og hét 
Karl áður en hann kom hingað, 
og hann mun heita Karl eftir að 
hann fer héðan; og þess vegna 
nefni eg hann nú Karl í hamingj- 
unnar nafni, og Karl skal hann 
heita um aldur og æfi. Og eg skal 
skrifa nafn Karls litla gullnum 
stöfum á silfurspjald og láta geyma 
það í skjalasafninu mikla, þar sem 
geymd eru nöfn hinna frægustu 
og mætustu Karla og Karls sona 
um allar aldir. Amen! — Kosning- 


70 


TÍMARIT MÓÐRÆKNlSFÉLAatí ÍSLENDINGA 


unni er því lokið. Atkvæðin hafn 
falilð þannig: að Adam fékk eitt 
atkvæði, Jón tvö atkvæði og Kari 
þrjú atkvæði. KARL hefir því unn- 
ið með stórum meirihluta.” 

Amman varð svo glöð, þegar hún 
heyrði kosningaúrslitin, að hún 
rauk að prestinum og kysti hann 
þrjá rembingskossa á hvora kinn. 

“Eg fer til dóms og til laga með 


þetta mál,” sagði afinn og tók i 
nefið. “Jabb! A-a-a! — Til dóms og 
til laga.” 

Síðan fóru allir út úr salnum, 
nema fóstran og Karl litli. Fóstran 
gekk um gólf, hélt á Karli í fang- 
inu og kvað: 

“Þei-þei og ró-ró! 

Þei-þei og ró-ró!” 


GAMANVÍSUR. 

Eftir Pfil ólafsson. 

1. Orðadaður. 

(Prestur sagíji af stólnum at5 menn ættu 
ekki at5 brúka ort5ndnt5ur. 7. sd. í vetri 
1875.) 

Eg hefi oft heyrt þvaður 

upp á stólnum farið með, 

en aldrei orðadaður, 

enda geta flestir séð, 

að ekki á prestur upp í stól að daðra; 

daðri hann bæði dag og nótt, 

en daðra á stólnum, það er ljótt, 

Hefir það bæði hneykslað mig og aðra. 


2. Meðalvegurinn. 

Eittlivert rif segir Einar til, 
sem er á milli lasta og dygða; 
en eftir því eg varla vil 
vaða á milli efri og neðri bygða. 


3. Hausavíxl. 

Ekki er fjandinn iðjulaus 
á honum nafna mínum, 
hann sleit af honum heimskan haus 
og hreykti þar svo upp torfu-hnaus. 



Eftir dr. Steiiigrr. Matthlasson. 


Vorið 1926 var eg staddur í 
Rómaborg og tók þátt í hand- 
læknafundi miklum, sem þar var 
haldinn. 

Þá heimsótti eg páfann í höll 
sinni. Ekki fór eg þó á fund hans 
einn míns liðs, heldur í hópi mörg 
hundruð annara lækna og all- 
margra kvenna, sem slógust í för 
með okkur. Páfinn bauð okkur til 
sín. Ekki gerði hann það þó að 
fyrra bragði, heldur af því, að for- 
stöðunefnd iæknafundarins kom 
honum til þess gegnum bakdyra- 
makk við hans þjóna og kardínála. 
Var það einn þáttur í mörgum ráð- 
stöfunum nefndarinnar til þess að 
stytta okkur læknunum stundirnar 
þann tíma, sem við dvöldum í Róm. 

Við fengum boð um að koma í 
einum hóp sunnudaginn 9. apríl 
kl. 1 e. h.. En þeir skilmálar fylgdu 
að allir karlmenn skyldu klæðast 
venjulegum viðhafnarbúningi, en 
kvenfólk svörtum skósíðum kjól- 
um og svörtum sokkum, og skyldu 
kjólarnir vera hátt hneptir í háls- 
inn og með löngum ermum, svo 
sem það væri hans háhelgi páfan- 
um að angri, og blátt áfram and- 
styggilegt, að sjá nema sem allra 
minst af meira eða minna syndum 
spiltu holdi kvenfólksins. Margar 
ungar og fríðar læknakonur og 
dætur höfðu alls ekki búist við 
svona viðtökum og voru hreint ekki 
útbúnar í slíka ferð. Þær þurftu því 
að kaupa sér eða lána allskonar 


svartar druslur og dökkar slæður til 
þess að hylja með nekt sína. Og 
svo var farið á stað. 

Á tilsettum tíma var öll fylking- 
in mætt við eirdyrnar miklu, sem 
loka aðgöngu að híbýlum páfans 
í Vatikanhöllinni. En þær dyr eru 
mesta völundarsmíði með einlægum 
upphleyptum myndum af englum 
og dýrlingum og ótalmörgu á himni 
og jörðu. Upp lukust dyrnar og inn 
gekk hópurinn fram hjá miðaldar- 
lega en snoturlega klæddum varð- 
mönnum, sem höfðu atgeira í hönd- 
og reidda um öxl. Það voru hvat- 
legir og fríðir ungir menn, þessir 
lífverðir páfans, og þeir voru ekki 
einasta í blárendum brókum eins 
og Skarphéðinn, heldur voru stutt- 
brækur þeirra að auki með hvítum, 
rauðum og gulum röndum langs- 
eftir og svipaðan lit höfðu kirtlar 
þeirra, en sokkar gulir og skygða 
hjálma báru þeir á höfði. 

Meðan við nú gengum upp marga 
breiða stiga og eftir löngum göng- 
um í hinni hárjáfruðu eirslegnu 
höll, urðu á vegi okkar aftur og 
aftur tveir slíkir varðmenn. Senn 
staðnæmdust við í stórum sal til 
að taka af okkur yfirhafnir og af- 
lienda einum páfans skrifara vora 
aðgöngumiða, en hann sat íbygg- 
inn og öldurmannlegur með gler- 
augu á nefi við skrifborð sitt. Tók 
hann við miða hvers eins og kann- 
aði alla hjörðina til að sannfær- 


72 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


ast um, að enginn væri hér boð 
flenna hvorki í buxum né pilsi. 

Meðan við nú hímdum og biðum 
í þessum skála til að leggja fram 
okkar skilríki, þótti okkur kari,- 
mönnunum gaman að athuga þá 
miklu breytingu, sem var orðin á 
okkar kvenfólki blessuðu við ham- 
skiftin. Því allar voru nú konurn- 
ar, yngri sem eldri, orðnar til að sjá 
eins og syrgjandi grátkonur við 
heljar mikla jarðarför. Þótti okkur 
breytingin mikil og snögg frá því 
deginum áður. Því þá, eins og alla 
dagana á undan, böfðu þær hisp- 
urslaust sýnt sína hvítu armleggi 
bera upp á öxl, og, að eg ekki tali 
um, silkisokkaða fótleggi og kálfa, 
með sokkanna lit svo villandi lík- 
ann því sem bert hörundið hefir. 
Eg ýki það ekki að margur gat 
blekkjast látið og haldið þær ber- 
leggjaðar upp fyrir kné að minsta 
kosti. En nú var öll dýrðin hulin 
svörtu. Eigi að síður voru þær fríðu 
fríðar eftir sem áður; — mikið er 
skraddarans pund. Því það er eins 
og á sama standi hverjum skollan- 
um fríð kona klæðist ef aðeins 
sést andlitið og vöxturinn; og í 
þetta skifti virtust okkur sumar 
orðnar hreinar Maríur að vexti og 
vænleik. 

Jæja. Inn fór öll hersingin, inn 
eftir löngum göngum enn, mikil er 
sú páfahöll, þar til loks við námum 
staðar í veglegum sal; en svo mörg 
vorum við að við urðum að dreifa 
úr okkur með því að nokkuð af 
hópnum færi inn í annan álíka 
sal þar inn af og enn einn hópur 
inn í þriðja salinn þar innar af, því 
okkur var uppálagt að raða okkur 
meðfram veggjunum í einfaldri en 


þéttri röð. Rauðklæddir hempu- 
þjónar sáu um þessa niðurröðun 
á okkur og báðu okkur að bíða ró- 
lega nokkra stund, þar til hinn 
heilagi maður birtist okkur. 

Nú stóðum við þarna eins og 
stofnsett tré og biðum góðan hálf- 
tíma, sem okkur fanst meira en 
heill, og reyndum að brosa, en 
þorðum ekki að mæla. 

Kyrðin í stofunum var álika og 
þegar englar svífa í kring yfir góðu 
og guði þekku sofandi barni (sbr. 
“Sitji guðs englar saman í hring 
sænginni yfir minni’’). Nú lá við 
að við færum að hrjóta, og sofa 
standandi eins og hestar við stall; 
en þá fór einhver franskur kollega 
að hvískra og pískra og valdalegur 
kardínáli setti ofan í við hann. i 
þeim svifum var hurð hrundið upp 
og inn gekk páfinn, innan úr sinni 
allra helgustu baðstofu. Fylgdu 
honum tveir rauðhempuklæddir 
kardínálar, og þrír vígamannlegir 
vopnaðir og gullbúnir hermenn. 
Sjálfur var hann í hvítleitum, skó- 
síðum slopp, sem fór honum vel, 
með hvíta kollhúfu á höfði, létta 
ilskó á fótum með rósinkrans eða 
perlukeðju laust vafða um mittið, 
góðmannlegur og greindarlegur á 
svipinn. Einn hermannanna gekk 
næst honum og var vígamannleg- 
ur og einbeittur á svipinn. Auk 
vopnanna, sem glömruðu við hlið 
honum, hafði hann í hendi svart 
prik úr spansreyr, og var það auð- 
sýn varúðarráðstöfun, ef einhver 
gestanna skyldi dirfast að verða 
handóður við hinn helga húsbónda 
hans. 

Nú gekk páfi á röðina frá ein- 
um til annars alt í kring þar sem 



HJÁ PÁPA 


73 


við stóðum með veggjum fram, 
Og um leið krupu allir á vinstra 
kné hver af öðrum eins og hafði 
verið fyrir okkur lagt. Þó vóru fá- 
einir kollegar sem óhlýðnuðust 
þessu. Það voru skozkir læknar, 
alvarlega trúaðir í sinni mótmæi- 
endatrú, sem töldu sér óheimilt 
samkvæmt sínum skímarsáttmála 
að krjúpa fyrir kaþólskum páfa; og 
var séð í gegnum fingur með það. 
En við hinir greyin, sem einnig átt- 
um að teljast mótmælendur og ev- 
angelisk-lútherskir, við höfðum 
ekki hugsun á að gera neitt uppi- 
stand, heldur létum okkur þarna 
svínbeygja fyrir hinum kaþólska 
páfa, og nú rétti hann fram hægri 
hendina að hverjum einum, og gaf 
kost á, að hver sem vildi, skyldi 
kyssa steinhringinn fagra á græði- 
fingri hans. En vatnstær bergkrist- 
all ljómaði í hringnum. Eg held 
nú að fæstra varir hafi snert hring- 
inn, því okkur mun flestum hafa 
fundist það stríða á móti allri 
heilsufræði og okkar bakteríuvís- 
indum, að fara að ata sig út í 
munnslefju hvors annars. Við sem 
þannig vorum innrættir, við létum 
okkur nægja að horfa á kristallinn 
og í hæsta lagi púa á hann. Það 
gerði eg og þóttist laus úr öllum 
vanda og frelsaður frá allri páfa- 
villu. En hins vegar sá eg nokkra 
■ sem smeltu á hann rembingskossi. 
Það voru spánskir og ítalskir koll- 
egar. Og eina starfssystur franska 
sáum við grípa hönd páfans tveim 
höndum með almiklum fjálgleik 
og kyssa fast. Eftir á sagði hún 
okkur, og hældist um, að hún hefði 
haft í höndunum nokkra skart- 
gripi, til þess að þeir helguðust 


um leið af snertingu páfans. Hafði 
einhver frænka hennar kent henni 
þetta klókindabragð. 

Eftir að páfinn hafði lokið göng- 
unni og gert öllum skil í herberg- 
inu, nam hann staðar, leit yfir 
söfnuðinn, signdi sig og gerði kross- 
mark til okkar um leið og hann 
mælti fram nokkur blessunarorð á 
latínu, sem enduðu með “per omnia 
secula, seculorum — Amen!”. Fór 
hann síðan inn í næsta herbergi og 
hin prúðbúna vopnaða sveit með 
honum. Stóðum við þá öll á fæt- 
ur, læknarnir og kvenfólkið og 
kímdum. Þeir sem kaþólskir voru, 
brostu af gleði og sæluríkum sálar- 
friði yfir að hafa hlotið páfans 
blessun; en við hinir, mótmælend- 
urnir, evangeliskir eða hálfvolgir 
og trúarveikir eins og eg, við hálf- 
skömmuðumst okkar fyrir frammi- 
stöðuna, og hétum að gera ekki 
slíkt aftur, þó góð þóknun stæði til 
boða. 

Við gengum síðan út úr höllinni 
og glöddumst er við komum út í 
sólskinið, glöddumst yfir því að 
vera komin út úr hálfgerðu mið- 
aldamyrkri út í heiðríkju vorrar 
aldar, vorrar mannspekisaldar, sem 
vill koma frá öllum kreddum og 
klerkavaldi. 

Fór svo hver heim til sín. Við 
karlmennirnir komum við í gilda- 
skála og hrestum okkur á góðu 
ítölsku víni, en kvenfólkið skund- 
aði strax heim til að fara úr svörtu 
flíkunum. Þær sviptu af sér svörtu 
höfuðslæðunni og létu drengjakoll- 
ana njóta sín frjálslega í dagsbirt- 
unni. Og þær fóru aftur í ljós- 
leita, ermalausa sumarkjólana, er 
voru flegnir niður á brjóst og bak 


74 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


og ekki síðari en svo, að vöxtur 
fótleggja, ökla og styrkra kálfa 
kom greinilega í ljós og kjálpaði 
þeim í baráttunni fyrir tilverunni, 
þ. e. baráttunni fyrir að ná sér í 
mann eða viðhalda bylli manna 
sinna. Því það hefii' sannast á 
seinni árum, að mörgum konum 
hefir laglegur vöxtur leggja og 
fóta og fríðir öklar með aðstoð 
silkisokkanna, hjálpað álíka vel til 
ásta eins og fríðleiksandlit fyrrum. 

En ætíð munurn við læknarnir 
minnast hins góðláta guðsmanns, 


Benedikts páfa hins 15., sem með 
öriyndri hendi og af góðum hug 
gaf okkur sína blessun. Hver veit 
nema hún eigi eftir að verka í 
okkar sálum gegnum ár og aldir, 
eins og leyndardómsfult læknislyf, 
unz okkar þrjózkufullu hjörtu snú- 
ast til auðmýktar, og við þá aftur 
krjúpum á kné með særðu hjarta. 
eftir villu okkar vegar, og verðum 
síðan hoilir og dyggir páfans þjón- 
ar í einni óskiftri almennri kristi- 
legri kirkju. 


Á FÖSTUDAGINN LANGA 1879. 

Eftir Pál ftlafsson. 

Furðu dimmur finst mér þessi föstudagur, 
en hver veit nema þá og þegar, 
eg þurfi ekki að sjá til vegar. 

Eg hefi líka einatt gengið allan daginn, 
svo eg lítið vissi um veginn, 
varð því hverju kvöldi feginn. 

En eitt sinn gengur unaðar og æskusólin 
yfir myrkan æfidalinn 
áður en eg fell í valinn. 




Eftir Magnús Sigurtisson fi StortS. 


Engin kona fornaldarinnar hefir 
orðið fyrir jafn ósæmilegum árás- 
um í fornsögum vorum, sem Hall- 
gerður verður fyrir í Njálu. 

Þetta aðkast hefst í byrjun sög- 
unnar, þá hún er barn að aldri, og 
leikur sér á gólfi við aðrar meyj- 
ar, í húsi foreldra sinna. Vekur hún 
þar aðdáun á sér sakir vaxtar og 
fegurðar. En Rútur, sem er þar í 
vinaboði hjá Höskuldi bróður sín- 
um, föður hennar, lætur þá dynja 
yfir hana þau ókvæðisorð, að 
hrjósa mætti hugur við, að hafa slík 
yfir um nokkurt barn. 

Að Rútur hafi verið slíkt fól, að 
kasta þeim fúkyrðum að saklausu 
barninu, er óhugsandi, og verður 
minst á það síðar. Enda hafa þeir 
fáleikar er Njála getur þarna, að 
orðið hafi á milli þeirra bræðra, 
verið alt annars efnis. Laxdæla 
getur missættis þeirra milli, sem 
varð út af móðurarfi þeirra. Tókst 
þá Jórunni konu Höskuldar að 
sætta þá, svo að báðir undu vel 
við. Þeim hlýhug lýstu þá orð 
hennar til Rúts, að honum er sízt 
ætlandi að hafa haft þau orð yfir 
til Hallgerðar, sem tilfærð eru í 
sögunni, hvorki áður né síðar. 
Þetta vinaboð, sem hér er getið, 
mun hafa verið þegar Rútur er 
nýkominn frá Noregi, sem Laxdæla 
getur. Upp úr því hefir Rútur haf- 
ið tilkallið um arfinn. 

Ekki er Hallgerðar að öðru get- 
ið, þar til hún er gjafvaxta. Segir 


þá sagan að hún hafi föstnuð ver- 
ið manni, sem Þorvaldur er nefnd- 
ur og var Ósvífursson, annars er 
ekki ættar hans getið. En hann 
var auðugur og bjó á Meðalfells- 
strönd undir Felli (Staðarfelli á 
Fellsströnd). Þessu ráði mótmælti 
Hallgerður, en varð þó að vera 
sem faðir hennar vildi. Er hér líkt 
farið, sem með Guðrúnu Ósvifurs- 
dóttur í Laxdælu, er hún er föstn- 
uð Þorvaldi Halldórssyni að óvilja 
hennar. Mætti vel ætla, að hér hafi 
blandast frásagnir af þessum vest- 
firzku kvenskörungum, með því 
móti að þær sagnir hafi borist á 
bekk saman, langt frá sínum 
heimahögum, þar sem þær hafa 
verið sagðar, og ruglast þannig 
fyrir ókynni þeirra, er með sögu 
hafa farið. Svo nauðalíkir virðast 
þeir nafnar — menn þeirra ætt- 
systra —■ sem einn maður hafi 
verið. Og svo margt er sameigin- 
legt með þeim stórlátu konum, sem 
ein kona væri. Báðar líta þær 
niður til þessara manna sinna, er 
þær þykjast vargefnar, og skap- 
rauna þeim með óhóflegri eyðslu, 
í þeim tilgangi að skiljast við þá. 
Við það fær sinn kinnhestinn hvor 
þeirra, er varð þeim skilnaðarsiök. 
En beggja þeirra fé gekk fram og 
gerðist meira en áður. Skyldi ekki 
iíka hinn suðureyski fóstri Hall- 
gerðar, er sökti Þorvaldi dauðum 
niður við Bjarney á Breiðafirði, 
hafa getað verið svipur þess suð- 


76 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA. 


ureyska fjölkyngismanns, sem var 
talið að valdið hafi hoða þeim á 
Breiðafirði, er sökti Þórði manni 
Guðrúnar ósvífursdóttur. Það er 
sízt ólíklegt af því sem áður er 
sagt, að þannig hafi mál blandast 
á einn eða annan veg. — T. d. 
sauðaferð Glúms snúist í skreið- 
arferð Þorvaldar. Þorvaldur Hall- 
dórsson og Guðrún ósvífursdóttir 
steypst í Þorvald Ósvífursson og 
Hallgerði. Þá er undanfærsla Þór- 
arins í bónorðsför Glúms til Hall- 
gerðar, ekki ólík undirtektum Ó- 
lafs við Bolla um hans ráðahag við 
Guðrúnu. 

Sennilega gæti verið, að sá Þor- 
valdur, sem bjó á Meðalfellsströnd 
undir Felli, hafi verið kominn frá 
Þorgrími, er þar bjó áður — syni 
Kjallaks á Kjallaksstöðum (barna- 
Kjallaks). Að Halldór goði í Garps- 
dal hafi verið dóttursonur Þorgríms, 
væri ekki ólíklegt, og á þann hátt 
eignast höfuðbólið, er hann síðar 
hafi fengið Þorvaldi syni sínum í 
hendur. Þetta skal ekki staðhæft, 
en líkur eru til þess, sem hér yrði 
of langt mál að rekja. 

En hér er sýnilega misdráttur á 
því, sem borið er á Hallgerði, í 
sögukaflanum af Þorvaldi, því 
henni sýnist ekki vera eiginlegt að 
dylja sína skapgerð, þar sem henn- 
ar er annarsstaðar getið, og er þó 
ekki reynt að draga fjöður yfir 
það, sem verr má þykja í fari henn- 
ar. Miklu trúlegra mætti þykja um 
Guðrúnu, sem flestum virðist hafa 
verið slægvitrari, að hlæjandi hafi 
getað gengið að brúðarbekknum, 
með þeim manni er hún lét sér ó- 
getið að til eiginorðs, og léti alla 


blíðu upp við hann þótt annað 
byggi undir. 

Að þessu athuguðu hafa þessar 
tvær konur, sem hér um ræðir, 
verið mjög ólíkar að skapgerð og 
framgöngu. Hallgerður var siðlát 
og hreinleg í framkomu, gegnum 
alt það aurkast, sem á henni dyn- 
ur. Guðrún virðist þvert á móti, 
mjög ókvennleg í framkomu sinni, 
þar sem hún lætur til sín taka. 
Kemur það áþreifanlegast fram hjá 
henni, er hún kemst upp á milli 
þeirra Auðar og Þórðar Ingunnar- 
sonar, er hún hafði átt vingott við 
áður en hún skildi við Þorvald. 
Sennilegt er að brókarheitið, sem 
Laxdæla getur, að Guðrún hafi 
notað um Auði við Þórð til skiln- 
aðar við hana, hafi getað snúist á 
hana sjálfa í “snúinbrók’’, og náð 
þar föstu taki. En í Landnámu er 
Hallgerði gefið þetta auknefni, sem 
hún ekki hefir getað átt, en hefir 
dregist yfir á hana sem annar mis- 
dráttur, — líklegast af Guðrúnu. 
En “langbrók’’ segir Njála að Hall- 
gerður hafi verið kölluð, þar sem 
sagan tekur upp kaflann af Þor- 
valdi Ósvífurssyni. Annarsstaðar 
kemur það auknefni hvergi fram 
í sögunni. En skyldi ekki slík brók- 
argerð hafa saumast á Guðrúnu, 
er hana hafi tengt við heimilis- 
fangið eða tíðar ferðir til laug- 
anna? Úr Laugabrók mátti síðar 
sníða Langbrók á Hallgerði. Ekk- 
ert er furðulegt við það, þótt ekki 
sé haldið uppi nokkru leiðinlegu 
auknefni á Guðrúnu í Laxdælu — 
þótt hún hafi haft það. Því telja 
má vísast — eins og Hannes Þor- 
steinsson hefir til getið — að höf- 
undur sögunnar hafi verið Ketill 


HALLGERÐUR í NJÁLU 


77 


Hermundarson frá Gilsbakka, er 
var ábóti á Helgafeli og var fimti 
liður frá Guðrúnu. 

En á hvern hátt sú hamskifting, 
sem hér um ræðir, hafi getað átt 
sér stað milli þeirra Guðrúnar og 
Hallgerðar, getur verið skiljanlegt 
eins og hér skal verða tilfært. 
Herdís Bolladóttir, sonardóttir Guð- 
rúnar Ósvifursdóttir, átti Orm 
Hermundarson á Gilsbakka, en 
þeirra dóttir var Þórvör, er gift- 
ist Skeggja Brandssyni í Skóg- 
um undir Eyjafjöllum, og þeirra 
son var Bolli í Skógum, faðir 
Skeggja í Skógum, föður Hildar, 
er átti Njáll í Skógum Sigmundar- 
son. En sonur þeirra Njáls og Hild- 
ar, var Skeggi, er uppi var á fyrri 
hluta 13. aldar, og bjó í Skógum. 
Nú vill svo vel til, að Njála getur 
þess, að Skógverjar séu komnir af 
Þorleifi krák, sem var bræðrungur 
Njáls Þorgeirssonar. En á hvern 
hátt þau ætttengsli hafi verið, með 
ættniðjum Þorleifs óg Skógverj- 
um, sjáum vér hvergi. Engar líkur 
eru heldur fáanlegar til að geta í 
þá eyðu. Það eitt má telja full- 
líklegt, að Njáll í Skógum hafi ver- 
ið kominn af Þorleifi, og borið nafn 
þess nána ættingja hans, Njáls á 
Bergþórshvoli. Auðsætt er að frá- 
sagnir af Hallgerði muni hafa bor- 
ist út frá Bergþórshvoli, og þá að 
sjálfsögðu átt viðkomustað hjá Þor- 
leifi, sem öðru ættfólki þeirra Njáls 
og Bergþóru. 

Á þenna hátt hafa frásagnir af 
Hallgerði borist til Skógverja, og 
orðið þar sambekkingar við frá- 
sagnir af Guðrúnu ósvifursdóttur, 
er þangað hafa borist með Þórvöru 
Ormsdóttur frá Gilsbakka. Það er 


ekkert einsdæmi að frásagnir vill- 
ist út frá sinni réttu braut og rugl- 
ist á ýmsan veg — sem líkindi eru 
til að hér hafi orðið. 

Hallgerður hefir hlotið að vera 
mjög ung, er hún giftist Glúmi. 
Má ráða það af aldri Gunnars, er 
hún giftist 15 árum síðar. Af því 
er tæpast hugsanlegt, að hún hafi 
gift verið áður en Glúmur fær 
hennar. En það sem vikið er að 
því atriði í sögukaflanum af Glúmi. 
að hún hafi gift verið áður, hljóta 
að vera ályktanir höfundarins, er 
hann hefir dregið af þeim frásögn- 
um, er geta um hjúskap hennar við 
Þorvald. Sú varúð, sem slegin er 
upp með Þjóstólf, að hann verði 
ekki látinn fara að Varmalæk, 
vegna þess hversu hættulegur 
hann gæti orðið Glúmi, er ekkert 
nema vindhögg út í bláinn. Þvi fyr- 
ir eitt einasta víg hefði Þjóstólfur 
þessi verið drepinn eða gerður sek- 
ur skógarmaður, óalandi og óferj- 
andi og óráðandi öllum bjargráð- 
um. Og ólíklegt er að nokkur mað- 
ur færi að halda uppi fébótum fyr- 
ir þann mann, er svo hafði illan 
grun á sér, sem hér er gefið til 
kynna. Það sýnist ekkert viðsjár- 
vert við það, að Þjóstólfur fari að 
Varmalæk er Höskuldur rekur hann 
á braut. Því ekki hefði hann rek- 
ið hann frá sér, ef um nokkurn 
grun hefði verið að ræða um yfir- 
vofandi hættu gagnvart Glúmi, þó 
hann veitti honum viðtöku. Og 
það mátti Höskuldur vita, að þang- 
að mundi Þjóstólfur leita ásjár — 
hafi annars um nokkra fóstur- 
skyldu verið að ræða af hendi 
Hallgerðar gagnvart honum. Það 
getur ekki verið í samræmi við 






78 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISPÉLAGS ÍSLENDINGA 


höfðingsskap Höskuldar, að láta 
Þjóstólfi barn sitt í hendiur til fóst- 
urs, slíkum ójafnaðarmanni, sem 
hann virðist þó hafa verið, af sög- 
unni að ráða. Hitt gæti verið miklu 
trúlegra, að Þjóstólfur hafi alist 
upp með Hallgerði, annaðhvort hjá 
Höskuldi, eða að Hallgerður hafi 
að einhverju leyti verið í fóstri lijá 
vinum eða nánum frændum, sem 
títt var um höfðingjabörn í þá daga 
— og þar mætti Þjóstólfur hafa 
verið samtímis að fóstri. Því verð- 
ur það ekki talið Hallgerði til á- 
mælis, þótt hún vildi leggja honum 
lið, þegar faðir hennar hafði rekið 
hann burtu. Fer hún þá til Glúms 
og leggur höndur um háls hon- 
um og biður Þjóstólfi ásjá, sem 
hann fúslega veitir henni. Má af 
því marka, að ástúðlegt hafi verið 
á milli þeirra. En það hefir Hall- 
gerði ekki grunað, að ilt mundi 
leiða af Þjóstólfi, er hún tók hann 
á heimilið. Hins mun hún öllu 
fremur hafa vænst af honum, að 
hann mundi virða góðar viðtökur, 
í því að verða Glúmi að góðu liði, 
ef svo bæri undir, að hann þyrfti 
liðs við gegn mótstöðumönnum, 
sem altaf mátti búast við að borið 
gæti að, en treysta mátti Þjóstólfi 
til harðfylgis, er til stórræða kæmi. 

En Þjóstólfur verður óheillaþúfa 
á vegi Hallgerðar. Glúmur skipar 
honum í sauðaleit, en hann kvað 
sér ekki fjárleitir hentar, og hafði 
um það nokkur mótmæli. Glúmur 
gengur til Hallgerðar og tjáir henni 
að vistheimild Þjóstólfs skuli þar 
með lokið. En hún mælir skjól- 
stæðing sínum bót. Glúmur reið- 
ist og slær til hennar. Hún unni 
honum mikið og mátti ekki stilla 


sig og grætur hástöfum. Þjóst- 
ólfur gengur hjá henni og kveður 
hana sárt leikna. Hún áminnir hann 
alvarlega að hefna þess ekki, og 
eiga þar að engan hlut. En hann 
gekk sína leið og glotti. En Glúm- 
ur hefir elskað Hallgerði; og fyrir 
það, hversu harkalega hann skildi 
við hana, hefir hann farið í æstu 
skapi í fjárleitina. Þess vegna þol- 
ir hann svo illa ertni Þjóstólfs, er 
þeim lendir saman I orðakasti á 
fjallinu, og gætir þess ekki, er hann 
leggur til hans með saxinu, að hér 
er við heljarmenni að eiga. Enda 
beitir Þjóstólfur þeim yfirburðum 
sínum og verður banamaður Glúms. 

Þegar Hallgerði korna tíðindin af 
láti Glúms, varð henni svo mikið 
urn þau, að nú fékk hún ekki grát- 
ið. Hún hló við, segir sagan. En 
þess er að gæta, að fólk, sem hefir 
ríkar tilfinningar, en verður fyrir 
snöggum geðshræringum, getur 
eins hlegið af harmi, sem grátið af 
fögnuði. Hildigunnur hló, er hún 
bjó yfir stærstum harmi. Fleiri 
dæmi rnætti telja. Hlátur Hall- 
gerðar hefir enginn gleðihlátur ver- 
ið. Hún sýndi hvað hún unni 
Glúmi, er hún sendi Þjóstólf til 
Rúts föðurbróður síns, sem hún 
hefir vitað að mundi taka liann af 
lífi. Hefir hún ef til vill séð það 
bezt ráð fyrir Þjóstólfi, að hann 
fengi að deyja. 

Sennilegt væri, að til hafi verið 
sérstakur söguþáttur af Glúrni á 
Varmalæk, sem hér er kominn í 
samsteypugerð Njálu. Þó að lík- 
indum ekki allur. Því Njála bendir 
til þess, að Glúmur hafi verið í 
kaupferðum áður en hann fékk 
Hallgerðar. Frásagnir af Hallgerðí 



HALLGERÐUR í NJÁLU 


79 


í þessum sögukafla hafa alt ann- 
an blæ, en þær, sem geta hennar 
hæði fyrr og síðar í þáttum sög- 
unnar. Því má telja víst, að þess- 
ar sagnir muni teknar vera eftir 
öðrum heimildum, en þær, sem 
gengið hafa í gegnum dyngjuna á 
Bergþórshvoli. Þó virðist sú get- 
sök á Hallgerði, að hún hafi setið 
mjög á sér, er þeir bræður bjuggu 
saman á Varmalæk, koma sem 
skollinn úr sauðarleggnum, í ósam- 
ræmi við alt annað, sem tilfært er 
um hana í þessum sögukafla, en 
kemur fram sem hælbit frá sömu 
hlið og þær ályktanir, sem vikið er 
að hér áður. Og vart er jafn glæsi- 
leg lýsing af nokkurri konu sögu- 
aldarinnar, sem lýsing sú, er Hall- 
gerði er gefin í þessum kafla sög- 
unnar, þegar Glúmur er kominn 
að biðja hennar og hún kemur fram 
fyrir gestina. 

Þessu næst kemur Gunnar til 
sögunnar — glæsilegur maður að 
ytri ásýnd og atgervi. Hann fer 
þá utan og er næsta vetur í Túns- 
bergi. Þá voru orðin hiöfðingja- 
skifti í Noregi. Var þá dauður Har- 
aldur gráfeldur. Nú getur það verið 
álitamál, hvort það er veturinn áð- 
ur en Haraldur fellur, sem Gunnar 
er í Túnsbergi. Það verður ekki 
beint ráðið af framsetningu orð- 
anna, að svo hafi verið. Hitt ekki 
heldur, að Haraldur hafi þá verið 
dauður, er Gunnar kemur við Nor- 
eg. Það er annað sem mælir með 
því, að Gunnar hafi komið utan 
sumarið áður. Það eru ekki taldir 
nema tveir vetur sem hann er ut- 
an, en síðari veturinn er hann með 
Hákoni jarli. Um vorið kveðst 
hann vilja til íslands. “Jarlinn 


kvað vera illært í landi og mun 
vera lítil útsigling’’ — sem auðvit- 
að hefir stafað af óáran í landinu. 
Þetta kemur mjög heim við það, 
sem er tilfært í viðbæti við land- 
námu, að óaldarveturinn sá, er 
mestur hafi orðið á íslandi í heiðni 
hafi þá verið í þann tíma er Har- 
aldur gráfeldur féll, en Hákon jarl 
tók við ríki í Noregi. En það hefir 
verið 969, eftir konungatali Sæ- 
mundar prests fróða, sem telja má 
eitt ábyggilegt. Þessi óaldarvetur, 
sem hér er getið, hefir að líkindum 
fremur verið eftir fall Haraldar 
969—70, heldur en vetri fyr. Kem- 
ur það betur heim við það, sem 
Njála tilfærir um hallæri mikið, 
er gengið hafi yfir allar sveitir. 
Hefir afleiðingum þess ekki létt af 
á næsta ári. Því hefir það verið ári 
síðar, sem Gunnar fer í Kirkjubæ 
og falar mat að Otkeli. Þá hefir 
Mörður gígja andast á þessu tíma- 
bili, 970—71. En Unnur dóttir hans 
tekur við af honum og veitir þeim 
bágstöddu á báðar hendur — sem 
leið eiga að Velli, — þar til hún 
ekki hefir átt eftir nema lönd og 
gripi. 

Þegar Gunnar kemur úr utanför 
sinni, reið hann til þings. Er hann 
þá í tignarklæðum þeim, sem Har- 
aldur konungur Gormsson gaf hon- 
um. Þar mætir hann Hallgerði hjá 
Mosfellingabúð í fararbroddi annara 
kvenna. Má skilja það á sögunni, 
að vel hafi þeim litist hvoru á ann- 
að, og að vel hafi farið með þeim 
í tali, til þess að byrja með. Þarna 
reikar hann ekki lengur um hraun- 
ið, heldur fer beint til búðar Dala- 
manna, og finnur Höskuld, er svar- 
ar vel erindi hans um einkamálin. 


80 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ISLENDINGA 


Þó verður Höskuldur að kveðja 
Rút til ráða. En þaðan er ekki 
annað að hafa en illyrði og háðung- 
ar til Hallgerðar. — Það er í mesta 
máta ólíklegt, að Rútur hafi ver- 
ið kvaddur til ráða um einkamál 
þeirra Gunnars og Hallgerðar. Því 
þá var aftur komið í hinn mesta 
fjandskap milli þeirra bræðra, er 
Rútur hafði sett leysingja sinn nið- 
ur í landareign Höskuldar, sem 
segir í Laxdælu. Þá mun Jórunn 
húsfreyja hafa verið dáin, eða hana 
hefir brostið kjark til að halda 
þeim bræðrum lengur í skefjum. 

En þrátt fyrir það, þótt Rútur 
hafi verið þetta ágengur gagnvart 
bróður sínum, sem segir í Laxdælu, 
þá kemur hann þar hvergi fram 
sem óvandaður málæðisskrjóður, 
eins og hann kemur fyrir í Njálu. 
Virðist honum því alt of mikið 
beitt, fyrir illyrði og fleipri um Hall- 
gerði, til þess að það geti veriö 
sennilegt. Það er því löllu líkara, 
að slúðurlýð, er flakkað hafi lands- 
horna milli, hafi þótt gott að bera 
jafnmerkan mann fyrir slíkum ó- 
hróðri, og færa hann öfundarfólki 
Hallgerðar, er þar hafi þótt góðra 
gjalda verður. Enda er Rútur í 
nógu mikilli fjarlægð frá því um- 
hverfi, er blásið hafi slíkann orða- 
sveim, að borinn yrði til baka. 

Það er ekkert ólíklegt, að undir- 
rót allra þeirra slúðursagna, sem 
af Hallgerði hafa spunnist, hafi átt 
upptök sín í þeirri illspá Njáls, að 
“af henni mun standa alt hið illa, 
er hún komi austur þangað”. Og 
svo ógætinn er Njáll, að kastx 
þessari hrakspá framan í sinn 
bezta vin, um þá konu, er hann 
hafði fastnað sér, sem virðist alt 


annað en viturlegt af honum eða 
vingjarnlegt. Því þetta hlaut að 
hafa hin verstu áhrif á hjúskapar- 
líf þeirra framvegis, — svo framar- 
lega sem Gunnar tæki ekki þessi 
glapyrði sem markleysu eina. En 
Gunnar trúir í einfeldni sinni, að 
Njáll sjái þetta rétt, og það hljóti 
að koma fram. Því tekur hann 
þessa spáflugu sem vináttumerki 
frá hans hendi. En, af sögunni að 
ráða — hafa afleiðingarnar orðið 
þær, að Gunnar tortryggir konu 
sína, sem verður til þess, að kæla 
sambúðina, og gera þau ógæfu- 
söm í hjónabandinu. 

Það lítur helzt út fyrir, að Njáli 
hafi orðið svo mikið um þau tíð- 
indi, er Gunnar færir honum, um 
festarmál sín við Hallgerði, að 
hann hafi mist alt vald á skapi 
sínu. Mætti því helzt ætla, að 
hann hafi búist við því af þessum 
trygga vin sínum, að hann myndi 
leita sinna ráða um kvonfangið — 
og máske verið búinn að hugsa 
sér þann ráðahag, er hann hafi á- 
kosið honum. — Lætur nærri, að 
þá hafi einhver dætra Njáls (sú 
ónefnda?) verið komin á það 
þorskastig (sextán vetra eða þar 
um bil ?), að farin hafi verið að 
líta eftir álitlegu mannsefni, sem 
Gunnar hefir að sjálfsögðu verið, 
— og væri líka alt annað en á- 
mælisvert, — þótt ekki yrði jafn- 
hæfin að grípa óskastundina, sem 
dætur allsherjargoðans á Þingvelli, 
er þær breiddu út léreft sín, og 
völdu sér bændaefnin (Sturlunga- 
saga 11. 16). 

Slík vonbrigði mættu hafa vald- 
ið hinni geipilegu truflun, er grip- 
ið hafi spekinginn á Bergþórshvoli, 


HALLGERÐUR í NJÁLU 


81 






að hann fékk ekki haldið orðum 
sínum í stilli. Og héðan mun hafa 
legið sterkasta taugin, í því hat- 
ursefni til Hallgerðar, sem kemur 
fram í svo áþreifanlegri mynd hjá 
þeim Njáli og Bergþóru, að það 
leynir sér ekki, að hér hafi legið 
á bak við eitthvert dulið tilefni, er 
söguhöfundui'inn hefir ekki þekt, 
eða vill draga fjöður yfir. Verður 
þess tilefnis að leita annarsstað- 
ar en hjá Hallgerði, því þar hefði 
ekki verið dregin fjöður yfir eða 
það látið liggja undir þögn. 

Upptökin að deilum þessara skap- 
stóru kvenna, ei’u hjá Bergþóru, í 
þeirri ruddalegu framkomu hennar 
í haustboðinu, að reka Hallgerði 
úr sæti fyrir annari konu, er sízt 
mun hafa verið ættgöfugri né tigu- 
legri. Að það hafi verið Þórhalia 
kona Helga Njálssonar, nær engri 
átt, að geti verið rétt. Þau hafa 
þá verið á barnsaldri, 5 til 10 ára, 
á þessu tímabili, því þau eiga börn 
í uppvexti, þegar þrennan varð, 
fullum 40 árum síðar. Það er ekki 
ólíklegt, að hér hafi verið Helgi 
son Ketils í Mörk, er kemur í boð- 
ið, og það hafi verið móðir hans, 
Þuríður systir Njáls, er kemur þar 
með honum. En sögumaður hefir 
vilzt á þeim frændum, og það hafi 
einmitt verið Þuríður systir Njáls, 
er Hallgerður er látin víkja fyrir. 


Hér er Hallgerði full vorkunn, 
þótt hún færi þess á leit við Gunn- 
ar, að hann hefndi þeirrar smán- 
ar, er hún verður fyrir þar hjá 
þessu fólki, er hann hafði valið 
sér til vina, og gerir honum þá 
sömu vanvirðuna sem henni með 
þessu tiltæki. Enda hefndu menn 
fyrir minni sakir í þá daga. 


En Gunnar finnur hér ekki til 
sinnar eigin sjálfsvirðingar og sið- 
ferðislegu skyldu gagnvart konu 
sinni, sem honum bar að taka til 
greina og vernda sæmd hennar og 
þeirra beggja sameiginlega, jafn- 
vel hvað sem það kostaði. En í 
stað þess að ávinna sér ást henn- 
ar og hylli, særir hann tilfinning- 
ar hennar með því að átelja hana 
fyrir það að senna í híbýlum vina 
sinna, — þar sem Bergþóra er áð- 
ur búin að beita sér gagnvart henni 
með ofbeldi og brigzlyrðum um 
banaráð við bónda hennar (Þorvald 
þ. e. Glúm). En þetta gerir Gunn- 
ar hvorki góðan mann eða göfug- 
an, þótt sumir kalli það prúð- 
mensku. 

Það væri ekki óhugsandi, að 
fleiri öngum hafi skotið hér upp 
af líkingu þess, sem hér er getið, 
þegar Hallgerður kemur þangað 
austur — kvenna fríðust, stórlát 
og tiguleg, svo borið hafi af öðr- 
um. Mætti ætla, að það hafi engu 
síður átt sér stað með Hallgerði, 
en það sem sagan getur um Gunn- 
ar, að hann hafi átt sér öfundar- 
menn. Hafi þá ef til vill einhverri 
metnaðarríkri húsfreyjunni orðið 
öfundsamt til Hallgerðar, og kom- 
ist í samstilli við Bergþóru, reynt 
að hnekkja áliti hennar, og fá á- 
tyllu henni til áfellis. 

En Hallgerður stendur hér ekki 
vel að vígi, að mæta öfundsömum 
árásum undir tortryggnis augum 
ókunnugra, þar sem hún er komin 
langt frá sínum æskustöðvum, ætt- 
ingjum, vinum og venzlafólki. Því 
hér mátti allri óhæfu um hana 
trúa, í ókunnu héraði, og gera 
sennilega. 



82 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


“í þann tíma kom hallæri mik- 
it,'’ segir Njála. Þetta er sama 
árið, sem Gunnar fékk Hallgerðar, 
sem áður er bent á. En afleiðingar 
þess halda áfram til næsta vors. 
Þá er það, sem Gunnar fer í Kirkju- 
bæ og falar mat að Otkeli. En 
hann synjar honum matarins, en 
storkar honum þó um leið, með 
því að nógur matur sé til, og býð- 
ur honum þræl. Gunnar tekur því 
vel og kaupir þrælinn, og færir 
hann heim með sér í bjargþrota 
búið. Engin furða þótt Haraldur 
Danakonungur byði honum ríki 
mikið til forráða, eða Hákon Hlaða- 
jarl vildi gjarna mægjast við hann, 
sem Njála segir. Hver sæmd hafi 
þetta þótt Gunnari, þarf engum 
orðum að eyða, eða hver sköll hafi 
verið gerð að slíkum búhnykk. En 
sagan hefir nóg sagt. — En í- 
skyggilegt mætti það hafa þótt, 
þegar brennur, hvað Gunnar var 
þá Otkeli auðveldur um vorið, að 
fara að kaupa af honum þrælinn, 
sem Otkell býður honum þarna, 
og vildi verða af með, en hafði rétt 
áður neitað honum þeirra nauð- 
synja, er hann skorti ekki sjálfan. 
Þetta vekur umtal. Hver gat verið 
tilgangurinn með Þrælskaupið? Var 
Gunnari svo mikil þörf fyrir þræl, 
að hann yrði að beygjast undir 
vilja Otkels, eftir þá háðung, sem 
hann var búinn að gera honum? 
Eða var þá einmitt þessi þræll hon- 
um dýrmætari en aðrir þrælar? 
Það lítur helzt út fyrir, að svo hafi 
verið, þótt ekki hafi þessi Melkólf- 
ur átt vinsældum að fagna. Hann 
átti þó vini, og þá góða og trygga, 
en það voru hundarnir í Kirkjubæ. 
Þessir vinir hans myndu koma 


fagnandi á móti honum, hvort held- 
ur væri á nótt eða degi, sem hann 
bæri þar að. Við öllum öðrum hefðu 
þessir vinir Melkólfs látið hið 
versta, lilaupið upp með gjammi og 
góli og öðrum ólátum, og ekki lint 
þeim látum fyr en alt væri komið 
í uppnám. — Þess vegna var Mel- 
kólfur sá eini, sem útvalinn hlaut 
að verða, til þeirrar svaðilfarar, er 
gerð var í Kirkjubæ, nóttina, sem 
útibúrið þar brann. 

Hér verður ekki fundin nema sú 
eina leið út úr þessari gloppu með 
þrælskaupið, að Gunnar hafi fyrir- 
hugað Melkólfi ferðina í Kirkjubæ 
til þess að brenna þar búrið, og 
með því liefna þeirar svívirðingar, 
er hann varð fyrir af Otkeli. En 
með þessu móti mátti hann gefa 
óvinum sínum höggstað á sér. En 
yfir þetta reynir höfundur sögunn- 
ar að klóra — náttúrlega fyrir 
munn sinna heimildarcmanna, — 
og færa smánina yfir á Hallgerði. 
Um matarbirgðir í Kirkjubæ eða 
annarsstaðar er ekki neitt að ræða 
í bjargarskorti í nýafstöðnu hall- 
æri. Hver héraðsgoði hafði fult 
vald, samkvæmt lögum, að gera 
þær ákvarðanir um heimilisbirgðir 
hvers búanda í sinni þingsókn, að 
gera það upptækt, sem aflögu 
mátti vera á hverju heimili, og 
miðla því hinum er vantaði. En 
svo mætti vera með Otkel, að hann 
hafi miðlað sveitungum sínum, því 
sem hann var aflagsfær um — þó 
að hann synjaði þess Gunnari, — 
að öðrum kosti hefði það gert ver- 
ið upptækt hjá honum sem öðrum. 
Mun því lítið hafa verið í búrinu 
á Kirkjubæ, þegar það brennur, í 
10. viku sumars. 


HALLGERÐUR í NJÁLU 


83 


En hér gefst öfundarfólki Hall- 
gerðar tækifæri, að nota sér upp- 
kveikjuna, og blása að þeim kolum 
er brunnu. Er það nú gert mjög 
trúlegt, að Hallgerður hafi látið 
brenna í Kirkjubæ, og taka þaðan 
mat á tvo hesta, til þess að vinna 
það upp á Otkeli, að hann neitaði 
Gunnari um bjargræði um vorið. 
Þetta hefir borist fljótt, því það 
lítur helzt út fyrir, að Gunnar hafi 
verið búinn að fá pata af fleiprinu 
áður en hann er kominn heim af 
þingi. Þess vegna hafi hann tor- 
trygt konu sína, er hún bar matinn 
á borðið, og gefið henni þær ó- 
vönduðu kveðjur, að þjófkenna 
hana og slá til hennar um leið, í 
margra gesta viðurvist. Þetta hef- 
ir átt að gera Gunnar stórhreinleg- 
ann, og hreinsa hann af öllum 
þeim grun um brunann, sem hlaut 
að gjósa upp, um leið og fregnin 
um hann berst til Alþingis, með 
sendimanninum frá Kirkjubæ, er 
sendur var Otkeli. Að þarna hafi 
Gunnar strax verið grunaður, má 
ráða af því sem áður er tilfært. Og 
þetta hefir borist Gunnari, og þá 
hefir hann óefað leitað ráða Njáls 
á þinginu. “Þá kom eitt vanda- 
mál at hendi Gunnari,” segir sag- 
an á öðrum stað, og “Njáll réði 
honum ráðin”. Vel mætti það hafa 
verið hið sama vandamál, sem 
hér ber Gunnari að hendi, því sag- 
an getur þessa næst á undan þeim 
viðburðum, sem hér um ræðir. En 
sagan tilgreinir hvorki vandamál 
Gunnars né ráðin Njáls. Svo það 
er eins og söguhöfundinum eða 
heimildarmanni hans, hrjósi við 
því hugur, að tilfæra það. Hefir 
því líklega hvorugt verið sérlega 


stórhreinlegt. “Njáls bíta ráðin,” 
segir í formálanum fyrir Grágás 
(N.m. LXIV.) 

Að ráðin Njáls hafi bitið hér á 
Gunnari í framkomu hans við 
gestaborðið á Hlíðarenda, liggja ó- 
skráð orð á milli línanna, um 
vandamál Gunnars, hvernig ráðið er 
fram úr því. Það verður að vera í 
samræmi við alt annað, sem kem- 
ur úr spáflugnabúi Njáls, gagnvart 
Hallgerði: óheillaspár, illgirnisdylgj- 
ur og háðungar. Og því kemur 
Gunnar svo fautalega fram við 
borðið, eins og sagt er frá, að hann 
hefir orðið fyrir áhrifum vondra 
manna. Sú framkoma hans gagn- 
vart konu sinni spillir töluvert því 
áliti, sem hann annars hefði haft, 
ef hann hefði komið drengilega 
fram, og reynt í kyrþey að komast 
að því sanna í þessu efni, bæta fyr- 
ir, ef hann hefði fundið sök hjá 
henni, en að öðrum kosti að bera 
af henni ámælið. En ómenskan, 
hvað vitsmuni snertir, ríður hvergi 
við einteyming, er hann verður til 
þess að snúa sterkasta strenginn í 
þann sakaráburð á Hallgerði, er 
hér var komið á gang. 

Svo nær það ekki heldur nokk- 
urri átt, að geti verið rétt, sem 
sagt er, að Hallgerður léti fara í 
Kirkjubæ — þótt nógar matar- 
birgðir hefðu þar verið — í þeim 
tilgangi að taka þaðan mat á tvo 
hesta um hábjarta sumarnótt, og 
það yfir langan og fjölfarinn veg í 
gegnum bygð að fara, þegar um- 
ferð er sem tíðust um nætur. Og 
frásagan um hnífinn og beltið, er 
Melkólfur týnir, getur ekki heldur 
staðið í neinu sambandi við ferð 
hans í Kirkjubæ þá nótt, sem 



84 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


brann þar. Því morguninn eftir 
er maður sendur til þings, að segja 
Otkeli tíðindin. En Skammbell 
finnur gripina, sem ætla mætti að 
verið hafi á þingi með Otkeli, svo 
var hann honum fylgisamur af sög- 
unni að ráða, að minsta kosti er 
hans þar getiö ári síðar. Þótt Otkeil 
hefði brugðið strax við og farið 
heim, er honum kom fregnin um 
brunann, tók það oflangan tíma til 
þes9 að eigandinn léti gripina 
liggja óhirta á veginum, án þess 
að leita þeirra. En þar hafa þeir 
verið auðfundnir, því Skammkell 
sér glóa á þá í götunni. Það er 
líkara til að Melkólfur hafi þá ver- 
ið gangandi á ferð, er hann týnir 
þeim, því hafi skóþvengur hans 
slitnað. En í brennuferðina hefir 
hann setið á skeiðfráum reiðskjóta 
— á því er ekki minsti vafi. En á 
hvaða ferð hann hefir verið, þegar 
hann týnir gripunum, það varðar 
minstu. En þá eru fráfærur nýaf- 
staðnar. Því hefir hann h'klega ver- 
ið að eltast við ær, er sloppið hafa 
úr selfjárhögum, en máske verið ó- 
hagvanar og leitað uppeldishag- 
anna. Því hefir Melkólfur staðið 
upp í flýti, er hann hefir gert að 
skónum, að hann hefir ekki viljað 
missa af ánum. En hann hefir ekki 
viljað snúa aftur til þess að leita 
gripanna, fyr en hann hafði kom- 
ið ánum frá sér. En því hefir 
Skammkell orðið fyrri til að finna 
þá, að hann hefir farið þar um 
skömmum tíma á eftir. 

Héðan er svo blásið upp púðrinu 
um stuldinn, sem flökkulýðurinn 
tekur við af öfundarfólki Hallgerð- 
ar, og fer með úr einum stað í ann- 
an. — Jafnvel hraðboði sendur ver- 


ið til þings með fleiprið, að tilkynna 
það bæði Gunnari og Njáli, sem 
mætti hafa þótt mestu varða. — 
Þegar slíkar sögur eru teknar til 
meðferðar af óvönduðum slúðurlýð, 
er ekki heldur hlífst við að koma 
fram með aðrar upplognar sakir, 
hinum fyrri til áréttingar. Sennileg- 
ast væri að þau fúkyrði, sem Rúti 
eru eignuð, um Hallgerði, er hún 
var barn — hafi héðan átt upptök 
sinnar tilveru — spunnin saman í 
þeim tilgangi að styrkja sannleiks- 
gildi þessa slúðurburðar, sem hér 
var komið á framfæri. 

Þeir Otkell og Skammkell leggja 
nú saman ráð sín, að komast eftir 
sannindum um gruninn, er þeir 
fengið hafa af gripunum Melkólfs. 
Segir þá sagan, að þeir færi til 
Marðar Valgarðssonar að leita ráða 
hans. En þá er Mörður ekki fædd- 
ur, það ár sem hér um ræðir. — 
Verða þeir sjálfir því að eiga þær 
ráðstafanir, sem gerðar eru. Kon- 
ur eru sendar út með smávarning 
að gefa húsfreyjum, og vita hverju 
launað verði. Þær eru í brautu hálf- 
an mánuð og koma með birgðir 
stórar. Hverjum mundi Otkell hafa 
betur trúað fyrir að meðhöndla 
gjafirnar en einmitt Skammkeli. 
En hafi hann að öllu leyti farið ráð- 
vandlega með ostinn, sem látinn 
er standast á endum í kistuna — 
þá hefir hann verið betri maður, 
en ráða má af sögunni. Hér var 
innan handar að sneiða ost og láta 
hann kanta í kistuna, hvort sem 
hann var frá Hallgerði eða annars- 
staðar frá — um það hafa óráð- 
vandir menn ekki farið að gera sér 
ásökun eða afsökun. Svo er það 
mest ólíklegt, að nokkur kona hafi 





HALLGERÐUR í NJÁLU 


85 


farið að gefa nokkurn stolinn mat, 
þótt hann hefði haft í fórum sín- 
um. Því slíkt var auðsætt, að vekja 
mætti illan grun. 

Alt þetta ráðabrugg hefir stað- 
ið yfir fullan hálfan mánuð. Hvað 
veldur því að Gunnar situr heima 
alt þetta af, eftir að hafa gefið 
Hallgerði ráðninguna í gestastof- 
unni, með þeim orðum, er fylgdu? 
Það bendir helzt til, að hann hafi 
fundið, að hún hafi saklaus verið 
grunuð um þann stuld, sem á hana 
var borinn. Ef hann hefði fundið 
hitt, að maturinn var ófrjáls, þá 
hefði hann ekki dregið það lengur 
en til næsta dags, að bæta fyrir 
þau mistök, er orðið hefðu. Það 
hefði hann hlotið að gera sóma 
síns vegna, því enginn þjólfsnaut- 
ur kvaðst hann vilja vera, og sjálf- 
sagt hefir hann sagt það satt, þótt 
lítið virðist bera á sómatilfinningu 
hjá honum í öðrum efnum. En 
var þá ekki sú ferð óþörf, sem föru- 
konurnar fara? Hér virðist aðeins 
um klækibrögð að ræða, til þess að 
ná í ostinn og sanna með því sök- 
ina á Hallgerði, eða á þau bæði, 
Gunnar og hana. Því það var ost- 
ur, sem, gruninn vakti hjá Gunn- 
ari, þegar hún bar matinn á borð- 
ið, og hann lumbraði á henni fyrir. 
En þá inntöku hefir hann fengið 
með fregninni um skaðann af brun- 
anum, að ostur og smjör hafi far- 
ist þar inni. Máske tveir hestburð- 
ir hafi þá verið komnir heim úr 
selinu á Kirkjubæ, ef til vill af öll- 
um mat, svo fallið gæti í ljúfa löð 
við stuldinn. En allsstaðar var 
gerður ostur í þá daga. Því mátti 
eiga víst, að gefinn væri “ostur og 
smjörskaka”, hvað sem öðru liði. 


Það er ekki fyrri en eftir þessa 
rannsókn, sem Gunnar fer í Kirkju- 
bæ við tólfta mann. Sú ferð hlaut 
að vera gerð í þeim tilgangi að bera 
sökina af Hallgerði. En ólíklega, 
eins og sagan segir, að hann færi 
að hafa orð á því, að konan sín 
væri völd að þeim skaða, er þar 
hefði orðið. Gunnar hefði gert sig 
of auðvirðilegan, að fara að klifa 
á slíku við Otkel — jafnvel þótt 
satt hefði verið. Auðvitað getur 
þetta verið í samræmi við aðra 
framkomu Gunnars gagnvart Hall- 
gerði. 

En hér verður engu tauti komið 
á við Otkel í þessari ferð. Hann 
notar sér þá heimsku Gunnars, að 
þjófkenna Hallgerði í margra 
m-anna áheyrn, og stefnir þeim um 
stuld og afneyzlu þýfisins. Málið 
kemur svo til Alþingis. Þar er 
Gunnari boðið sjálfdæmi fyrir þá 
háðung, sem Otkell gerir þeim með 
stefnunni. En á móti þeirri smán 
gerir hann verð hússins og þess er 
inni brann. Þessi urðu málalokin. 
Á stuld er þar ekki minst. Ef stefn- 
an hefði verið réttmæt, var heldur 
engin ástæða að bjóða hér sjálf- 
dæmi fyrir. Verður því alt það 
fleipur, sem borið hefir verið á 
Hallgerði, um stuldinn í Kirkjubæ, 
að falla um sjálft sig. 

Mest hefir Hallgerði verið legið 
á hálsi með hárlokkinn, er hún 
neitaði Gunnari um í bogastreng- 
inn. Að Gunnar hafi farið þess á 
leit við hana, að hún skæri lokka 
úr hári sínu í bogann, er engan veg 
trúlegt. Þegar Þorbrandur hefir 
höggvið í sundur bogastrenginn og 
Gunnar hefir vegið hann, er Ás- 
brandur í sama bili kominn upp á 


86 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


vegginn. Og í þeiiTa, viðureign hafa 
fjandmenn Gunnars ekki verið að 
horfa eftir, hvernig sá leikur færi, 
heidur hafa þeir í sömu andránni 
verið komnir upp á vegginn og sótt 
að honum á alla vegu. Hefir þá 
verið lítið tækifæri fyrir Gunnar 
að tala til Hallgerðar, og hnoða 
saman skæting í vísu til hennar, 
því síður að koma boganum við, 
þó að heill væri strengurinn -— svo 
fast hefir sú atlaga verið sótt. 

Næst því segir sagan, að Hall- 
gerður hafi orðið að hrekjast frá 
Hlíðarenda fyrir geðvonzku Rann- 
veigar móður Gunnars. Sýnir það 
eðallyndi hennar að vilja ekki eiga 
í erjum við tengdamóður sína aldr- 
aða. Fátt er það, sem af Hallgerði 
er sagt í sögunni eftir það. Og sízt 
er það vingjarnlegt, er sagt er af 
vinfengi hennar við Hrapp. En svo 
slær sagan þann varnagla við því, 
að sumir hafi mælt því í móti. — 
Slíkan varnagla hefði víðar mátt 
slá við því, sem af Hallgerði er 
sagt. 

Sagan bendir sterklega til þess, 
að allar þær ófrægisögur, sem af 
Hallgerði eru sagðar, hafi átt mið- 
stöð sína hjá þeim Njáli og Berg- 
þóru. Annara getur sagan ekki en 
þeirra, er óvinveitt hafi verið Hall- 
gerði. Þangað hafa þær sögur bor- 
ist með flökkulýðnum, er þekt hef- 
ir, hverju viðmóti þeim yrði þar 
tekið. Þaðan hafa þær svo runnið 
með honum til baka út í hina ýmsu 
viðkomustaði, er þær hafa tekið á 
brautum sínum, — sérstaklega hjá 
ættfólki þeirra Njáls og Bergþóru. 
En svo er ekki annara skyldmenna 
þeirra getið en bræðrunga Njáls, 
sona Þóris í Holti. Þangað munu 


því sagnir af Hallgerði hafa borist 
og verið teknar trúanlegar, í hversu 
ljótri mynd sem verið hafa. Því að 
ekki munu þeir bræður hafa orðið 
vinveittir Hallgerði, fyrir níðið, er 
hún lét yrkja um þá feðga, frænd- 
ur þeirra, sem þó að líkindum hefir 
ókunnugt verið um gagnsakir þess 
og tildrög, eða þá ekki tekið tillit 
til þess, er búið var að skaprauna 
henni áður af því fólki. Þó mun 
háðið hafa gramist því fólki mest, 
er kemur fram í viðurnefninu “tað- 
skegglingar”, sem bendir til þess 
að strákar hafi ekki þótt sem allra 
hreinlegastir með tað í skegg stað 
á höku og kjálkum, og á því hefir 
mátt skilja, að heimilið hafi ekki 
haft orð á sér fyrir þrifnað. Því er 
auðsætt, að sagnir af Hallgerði, 
eins og þær eru framsettar í Njálu, 
hafi borist með ættinni fram í 
næstu aldir, og ekki verið látnar 
tapa sér. Og í þann búning mun 
höfundur sögunnar hafa sett þær 
á bókfellið, senii hann tók við þeim 
frá heimildarmanni. 

En að Gunnar hafi komið svo 
ómannlega fram gagnvart Hall- 
gerði, sem honum er gert í sög- 
unni, en að líkindum átt að verða 
henni til smánar gert, af þeim, er 
með þær frásagnir hafa farið — 
getur á engan hátt talist sennilegt. 
Hallgerður var of stórlát og mákil 
kona til þess að una við slíka sam- 
búð. Og Gunnar hefir líka verið 
miklu betri maður en sagan gerir 
hann, og hjúskaparlíf þeirra betra 
en ráða má af sögunni. Enda hefir 
Hallgerður haft bætandi áhrif á 
hann, því hún gengur eftir honum 
með blíðu, þegar hann slær á sig 
fálæti. En Gunnar virðist hliðstæð- 



HALLGERÐUR í NJÁLU 


87 


ingur sögunnar, þess vegna hafa 
honum ekki verið gerðar neinar 
háðungur vísvitandi. En vísvitandi 
mun Grani son hans vera gerður 
þar lítilmenni, sem hann þó hefir 
ekki verið. Því ekki hefðu frændur 
hans, synir Hámundar halta, veitt 
honum, fulltingi til hefnda eftir 
Höskuld systurson hans, — sem 
þeim var óskylt mál — ef þeim 
hefði ekkert fundist til um frænd- 
semi við hann. En hann hefir verið 
hvatamaður að brennu Njáls. Þess 
vegna verður að gera hann að ves- 
almenni í sögunni. 

Hér vil eg gefa stutt yfirlit hvað 
ártöl snertir á þessu tímabili, sem 
hér er farið yfir. Hallgerður er 
fædd 939. Vinaboð á Höskuldsstöð- 
um 945. Gunnar fæddur 943. Hall- 
gerður gift Glúm,i 955. Þorgerður 
fædd 958. Hallgerður gift Gunnari 
970. Högni fæddur 971. Gunnar 
veginn 990. Högni fær Álfheiðar 
991; fer hann þá að búa á Hlíðar- 
enda. Þá mun Hallgerður hafa far- 
ið þaðan til dóttur sinnar, en ekki 
flúið fyrir neinum ærslum Rann- 
veigar, sem aldrei munu hafa átt 
sér stað. 

Gegnum alt það aurkast, sem að 
Hallgerði er beint í sögunni, verð- 
ur svofeld lýsing gefin af henni: 
að hún hefir verið ein hin tiguleg- 
asta kona, há og grönn og fagur- 
lega vaxin, kvenna fríðust, kurteis 
og sköruleg. Hún var hárprúðari 
en nokkur önnur kona, og svo var 
hárið fagurt sem silki og svo mik- 
ið að hún mátti hylja sig með. Hún 
hefir verið djarfleg í framíkomu, 
harðlynd og hefnigjörn, er hún 
mætti ofbeldi, en blíðlynd, er hið 
betra horfði við. Hún hefir verið 


örlynd, hefir verið rausnarleg hús- 
freyja, gestrisin og góð heim að 
sækja, skemtileg í tali og vel viti 
borin, skilhrein í svörum og prýði- 
lega máli farin, en dálítið kímin, 
þar sem hún hefir viljað beita því, 
Hún hefir verið geðrík, en haft 
næmar tilfinningar. 

Þannig kemur Hallgerður fyrir 
sjónir frá hinum víðari sjónarhring 
sögunnar. Hefir hún því að öllum 
jöfnum kostum, borið af flestum 
eða öllum konum sinnar tíðar. 
Enda var hún vel ættborin. Faðir 
hennar var Höskuldur Dala-Kolls- 
son. Var Kollur faðir hans af göf- 
ugum hersaættum í Noregi. En 
móðir Höskuldar var Þorgerður, 
dóttir Þorsteins rauðs, er var kon- 
ungur í Skotlandi, en kominn af 
Ynglingum að langfeðgatali, og þar 
út frá talið til flestra hinna stærstu 
konunga á Norðurlöndum og hinna 
göfugustu hersa í Noregi. Því móð- 
ir Þorsteins rauðs var Auður djúp- 
úðga, er var sonardóttir Bjarnar 
bunu, hins kynsæla hersis í Sogni. 
En af írakonungum< var Þorgerður 
móðir Höskuldar komin í móður- 
ætt. 

Móðir Hallgerðar, en kona Hösk- 
uldar, var Jórunn dóttir Bjarnar, 
er nam Bjarnarfjörð á Ströndum. 
Ljúfa hét móði hennar. Björn var 
talinn stórættaður og mikilhæfur 
höfðingi. 

Jórunni má óefað telja eina hina 
merkustu konu, er fornsögur vor- 
ar geta að nokkuru. Þann skörung- 
skap sýndi hún, er henni tókst með 
viturlegum og sannfærandi orðum, 
að sætta þá bræður Höskuld og 
Rút, er við bardaga lá þeirra á 
milli út af móðurarfi þeirra, er 


88 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆIvNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


Rútur þóttist ekki hafa haft til 
jafns við Höskuld. Sá skörungs- 
skapur Jórunnar, sem hér er getið, 
sýnir að hún hafi átt til stórrar 
ættar að telja. En að ætt hennar er 
hvorki talin í Laxdælu eða Land- 
námu, liefir komið til af ókunnug- 
leika höfundanna. En vel gæti móð- 
urnafn Jórunnar bent á drottning- 
una dóttur Bjarma konungs, er ól 
tvíburana Hámund og Geirmund, 
Hjörvi borna. En þeir voru báðir 
landnámsmenn á Ströndum, Geir- 
mundur heljarskinn og Björn faðir 
Jórunnar. Og þótt svo hafi ekki ver- 
ið, að um neinn skyldleika væri að 
ræða á nöfnum þeirra, Ljúfvinu 
móður Geirmundar heljarskinns og 
Ljúfu móður Jórunnar, þá var samt 
konungablóðið nógu ríkt, runnið 
saman við hersaættina í Sogni, svo 
nærri Hallgerði í föðurætt, að mót- 
að gæti ættbragð sitt í tiguleik 
hennar og svip. 

Það er til munnmælasögn um 
það, að Hallgerður sé grafin í Laug- 
arnesi. “í Laugamesi liggur nár, 
lands að biskupssetri,’’ segir Sig- 
urður Breiðfjörð í vísum þeim, er 
hann kvað um Hallgerði og standa 
í kvæðasafni hans “Smámunum”. 

Það er sagt þar með, að einhverju 
sinni við líkgröft, hafi þar verið 


grafið ofan á bein, er virtust vera 
af konu, og svo mikið hár fylgdi, 
að bera þótti vott um hárprýði með 
afbrigðum. Var fullyrt, að það 
hefðu verið bein Hallgerðar og 
höfuðprýði hennar, er þar kom í 
ljós. Enda hafa munnmæli þessi 
við sterkar líkur að styðjast. 

Eftir lát Glúms hafa þau Þórar- 
inn og Hallgerður bústaðaskifti. 
Flytur hann til Varmalækjar, en 
hún fer þá suður í Laugarnes. — 
Hvað lengi þau Glúmur og Hall- 
gerður hafi verið ásamt, verður 
ekki ráðið af sögunni. Það gæti 
hafa verið fast að því 10 ár. Því 
hafi þau átt fleiri börn en Þorgerði 
eina, væri ekki ólíklegt, að þau 
Glúmur og Hallgerður hafi átt son, 
og að hann einmitt hafi hlotið 
höfuðbólið Laugarnes, er verið hafi 
í umsjá einhvers ættingja hans, þar 
til hann hefir tekið það til fullra 
umráða, er hann hefir náð fullum 
aldri til. Að Hallgerður hafi farið 
þangað vestur eftir víg Þráins — 
og þá einmitt farið til sonar síns, 
— er hið langlíklegasta. Hefir þá 
verið 57 ára. 

Af því sem hér er sagt, er mjög 
sennilegt, að í Laugarnesi hafi 
Hallgerður lifað hinstu stundir æf- 
innar, og þar hafi hún verið jörð- 
uð. 


Eftir Gntimund Frií>jónssoa 


Það leikur ekki á tveim tungum 
úti í þjóðlöndum álfu vorrar, að 
oddvitar og úrvalsmenn landanna 
hafa unnið til þess, að þeirra sé 
rækilega minst. Og skýrleiksmenn 
blaða og tímarita vinna að þess 
háttar upplýsingu, fyrst og fremst 
meðan framamennimir starfa, og 
svo áfram — frumherjunum til lofs 
og dýrðar, og almenningi til leið- 
heiningar. Hofmennirnir eru al- 
þýðu ofviða, hvatir þeirra og störf, 
til fullkomins skilnings, nema leið- 
beint sé. Annríki alþýðu veldur því, 
að hún fer á mis við úrvalsmenn- 
ina, og slíkt hið sama fjarlægðin 
við þá. Enn er þess að geta, að 
múgamönnum er oft vilt og glap- 
in sýn og þeir æstir upp til úlfúð- 
ar og haturs við merkisbera og 
snillinga, þar sem öfundsýki og 
rógburður hafa úti allar klær til 
að blóðga þá, “sem mest eru virðir 
af guði og kærastir eru konungin- 
um.’’ 

Eg ætla nú að minnast á karl- 
mensku og lífsgleði Hannesar Haf- 
steins, að því leyti sem þær koma 
mér fyrir sjónir og horfa við skiln- 
ingi mínum, í skáldskap hans og 
stjórnmálaframkomu. Þeir þættir í 
fari Hannesar Hafsteins hafa ekki 
verið raktir sérstaklega. Þó drap 
Jón Ólafsson á lífsgleði H. H., 
þegar kvæði hans komu út, og gat 
þess jafnframt, að sú uppspretta 


ætti eða myndi eiga þau upptök, 
að hann hefði í æsku, öðrum ís- 
lenzkum skáldum fremur, sloppið 
við að búa saman við skötuhjúin 
Sult og Nekt. Ekki verður því neit- 
að, að lengi býr að fyrstu gerð. 
Nærri má geta, að uppeldiskjör 
Kristjáns Fjallaskálds hafa gert 
hann bölskyggnan og meyran í 
hjartarótum. En þó er upplagið, 
náttúran sjálf, áleitnara afl en 
kringumstæðurnar og aldarfarið. 

Eg ætla, að flestöll skáld séu 
knésett af eðlishætti, uppeldis- 
hætti og aldarhætti. Þessi þrenn- 
ing orkar á skáldin. Aldarháttur- 
inn verður löngum umsvifamestur 
og mikilvirkastur að áhrifum. 
Hvert skáld siglir að miklu leyti í 
kjölfar annara skálda. Jónas Hall- 
gi’ímsson t. d. líkti eftir Heine 
þýzka, Hannes Hafstein dró dám 
af Holger Drachmann, og Einar 
Benediktsson hefir að sumu leyti 
samið sig (að orðfærishætti a. m. 
k.) eftir Henrik Ibsen. Það er kunn- 
ugt, að skáldskaparstefnur (fara 
yfir löndin og hrífa með sér skáld 
og bókasmiði, málara og mynd- 
höggvara. Þessar svokölluðu stefn- 
ur hefjast og hníga eins og öldur á 
hafi. Skáldunum verður ríkast í 
huga það efni, sem þjóðirnar 
hugsa mest um og ræða. En stund- 
um fer svo, að skáldin gefa þjóð- 
unum umræðuefni og umhugsun- 


90 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


ar. Stundum skiftast þau á gjöf- 
um, þjóðin og höfuðskáldin, þann- 
ig, að þjóðlífið er gert að yrk- 
isefni. Þá gefur þjóðin atburði, en 
skáldið meðferð. Þá er svo komið, 
að aldarhátturinn mótar skáldið 
og jafnframt mótar það aldarhátt- 
inn. Þessi gagnkvæmu áhrif sjást 
víðsvegar í mannkynssögunni. Lít- 
um á Gyðinga, t. d. Hebreaskáldin 
— spámennirnir — skálda um Jah- 
ve og þjóðernið, af því að hugur 
þjóðarinnar hné að þeim efnum. 
Þjóðin, aldarháttur hennar, skapar 
skáldin, og þau halda svo þjóðern- 
inu við. — Arabar yrkja um nautna- 
gleði, sem spámaður þeirra hefir 
lofað áhangendum sínum í þessu 
lífi og öðru. Þau hrífast með ald- 
arhættinum. — Forn-Grikkir kváðu 
ódauðleg kvæði um herferðir og 
bardaga, af því að þjóðlífið í þeirra 
löndum snerist um hetjudáðir. — 
Forfeður vorir kváðu drápur um 
höfðingja, meðan drápsaldirnar 
gengu yfir Norðurlönd. — Þegar 
vígaferli slotar, og katólskur sið- 
ur hefst, fjallar norræn tunga um 
heilaga menn og guðsmóður. Sá 
aldarháttur gerir skáldhneigða 
menn að skósveinum sínum eða 
merkisberum. 

Þegar bezt gerir, hefja skáldin 
aldarháttinn í æðra veidi en lífið 
sjálft gerir. En á hinu leytinu vill 
það viðbrenna, að skáldin dragi 
aldarháttinn niður í skamið — geri 
ilt verra, vísvitandi eða óviljandi. 

Vér, sem þetta land byggjum, 
erum svo settir, að ljós og yl skort- 
ir á borði náttúrunnar og hefir 
skort frá landnámstíð. Þau áföll 
hafa gengið of oft yfir ey vora, að 


gervalt líf í landinu hefir verið í 
veði, komist á heljarþröm. Tilfinn- 
ingamenn þjóðarinnar hafa fundið 
til háskans og borið hann á borð 
fyrir alþýðu í Ijóðum. Skáldin eiga 
nokkurskonar sjónauka, sem marg- 
faldaði hættuna. Þegar trúin á 
landið og lýðinn þvarr og hagur 
þjóðarinnar niður-níddist, komu á 
kreik kvæði um sífelda hnignun 
manndáðar, og þau létu í veðri 
vaka örvæntingu um viðreisn 
lands og lýðs. 

Hér í landi hafa dapurlegir kviðl- 
ingar gert landslýðnum dimt fyrir 
augum öldum saman. Fjöldi kvæða 
fjallar um heimsendi og hörmung- 
ar hinum megin grafar. Kveður við 
þann tón frá siðaskiftum og alt til 
vorra daga. Man eg að í ungdæmi 
mínu kváðu rosknir menn með 
dapurlegri rödd þessa, annars vel 
kveðnu vísu úr Tímarímu: 

“Hygg eg liðið heims á dag, 
herrann þó að viti; 
sígur undir sólarlag, 
sýnist bregða liti.” 

Ýmsar bögur af þessari tegund 
voru þá þaulkveðnar. Þessi yfirvof- 
andi örlög blöstu við hugsjónum 
íslendingsins og héldu fyrir honum 
vöku, gerðu hann vonlítinn og 
voteygan og deigan til fram- 
kvæmda, niðurlútan og litverpan. 
Skáld, sem spunnu þenna toga, 
juku ógleði fólksins með drunga- 
legri rödd sinni og andvörpum. 

Og svo er enn í löndunum, að 
skáldin orka á lýðinn, eigi síður í 
skáldsögum en Ijóðagerð. Sú skáld- 
sagnagerð fór yfir álfu vora á 


HANNES HAFSTEIN 


91 


seinni hluta 19. aldar, sem botn- 
aði tilbúnar sögur þannig, að sögu- 
hetjurnar réðu sér bana. Reyndar 
voru þetta alls engar hetjur, en 
vér höfum eigi annað heiti á þeim, 
sem sé munntamt. Þessi skáld- 
sagnagerð eða stefna kom út í land 
vort með Verðandi — Kærleiks- 
heimili Gests Pálssonar. — Áhrif 
þessa skáldskapar urðu geysi mikil 
suður í löndum Evrópu. Eg gríp 
eitt dæmi af ótal. Svo bar við í 
stórveldi, að skáldsaga eftir fræg- 
an höfund var að koma út í blaði. 
Einn lesandinn hitti höfundinn í 
leikhúsi og tók hann tali. Lesand- 
inn sagðist eiga frændkonu, sem 
stæði á öndinni yfir úrslitum sög- 
unnar. Ef söguhetjan réði sér bana, 
myndi frænka sín stytta sér ald- 
ur. Nú spurði hann höfundinn 
hvernig sagan ætti að lykta. Hann 
lét í veðri vaka, að sjálfsmorð væri 
í vændum. En hann kvaðst geta 
breytt niðurlaginu. Og skáldið 
gerði bragarbót — fékk samvizku- 
bit yfir því, sem hann varð áskynja. 
Söguhetjan fékk að lifa, og frænka 
lesandans spurula fylgdi dæmi 
hennar. En svo fór í löndunum, að 
sjálfsmorðum fjölgaði mjög, meðan 
þessar bókmentir brýndu kutana, 
og eltu í brák sinni hengingarólarn- 
ar, eða byrluðu veikum sálum eit- 
urdrykki. Þannig geta skáldin rak- 
ið örlagasíma, og tætt snörur, ein- 
staklingum og þjóðum, til ótila. 

Þau skáld í voru landi, sem 
klökkvust voru í röddinni, unnu 
sér mesta alþýðuhylli alt fram á 
vora daga. Eg vil styðja þetta at- 
riði máls míns með því að benda 
á, hversu þjóðin hneigðist að 


Kristjáni Fjallaskáldi, með aðdáun 
og lotningu. Reyndar kvað Kristj- 
án vel, eftir því sem þá gerðist 
í landi voru. Þó var hann ekki 
stórskáld, enda dó hann ungur a5 
kalla. — Lýðhylli sína mun hann 
hafa fengið fyrir grátklökkvann í 
kvæðunum. Þunglyndi þjóðar vor- 
ar kendi sín, þegar þessi “eymdar 
óður sundurkraminnar sálar og 
sjúks hjarta’’*) drap á dyr ein- 
rúms og hugskots. Lífsskoðun 
Fjallaskáldsins felst í þessum tveim 
ljóölínum — mestöll: 

“Lífið alt er blóðrás og logandi und, 
sem læknast ekki fyrr en á aldur- 
tilastund. 

Hann kallar vonina tál og tárið 
svalalind. Þessi Ijóðrænu andvörp 
hitta alþýðu í hjartastað, hana 
sem sat í bóndabeygju og kveið 
sáran lífi og dauða. Þessi and- 
legi blóðtökumaður jók fölvann í 
kinnum alþjóðar. Benedikt Gröndal 
yngri var að sumu leyti lærifaðir 
Kristjáns, einkum í hljóðfalli. En 
þó að hann væri æringi í óbundnu 
máli, bryddi lítið á gáska hans í 
kvæðum. Hjálmar, Grímur, Stein- 
grímur og Matthías og þar áður 
Bjarni og Jónas — engin þeirra 
náði lýðhylli Kristjáns meðan hann 
hét og var, þó að þeir væru honum 
meiri að skáldlegri heilbrigði og 
afrekum. ítök Kristjáns, sem 
hann átti í landslýðnum, mundu 
stafa af því, hve sorgmæddur hann 
var, og dapur. Harmur hans hitti 
hnípni þjóðarinnar og þau féllust í 
faðma — urðu að samlokum. Þó 


*) Ort5 Eiríks Magnússonar, M.A. 


92 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLBNDINGA 


að Jónas yrði vinsæll fyrir “Hvað 
er svo glatt....” bar torfuvísur hans 
oftar á góma. 

“Þegar alt er komið í kring 
kyssir torfa náinn’’. 

Þessar þrjár vísur og staka 
Kristjáns á Sprengisandi, vóru 
þaulkveðnar í mínu ungdæmi og 
með angurblíðum lireim. Jónas 
átti þá hönd, sem gat kreist í 
lófa sínum mannshjartað. — 

Sigurður Breiðfjörð var allkát- 
ur og reyndar vonum framar í 
mansöngvum sínum. En hann 
setti markið ekki hærra en það, 
að kjá framan í konur í ljósaskift- 
um og örfaði þannig rokkhjól og 
snældusnúð. Bjarni amtmaður og 
Grímur á Bessastöðum hlóðu und- 
ir hetju-andann með forngrýti 
Steingrímur gældi við Vorgyðjuna 
og Matthías var ýmist á háfjalla- 
tind, eða við sáluhliðið. — 

Hér er fljótt yfir sögu farið. En 
þó munu flestir sjá hvert eg stefni, 
eða horfi. — 

Þannig standa sakir, þegar 
Hannes Hafstein söðlar hest sinn 
og keyrir hann sporum — glaður 
og gunnreifur. Hann er meðal 
ísienzkra skálda fyrsti gleðimaður, 
sem kveður að. Reiðvísur hans 
eru þannig gerðar, að hófur hlær 
við grund og grund við hóf, svo 
að undir tekur í hæðum. 

“Grundin undir syngur söngva 
slétt við Léttis hófaspil.” 

Eigi munu finnast dýr-kveðnari 
ljóðlínur en þessar í ísl. skáldskap. 
Þarna fer saman hoppandi og 


hrynjandi málsins. Makki hests- 
ins hringar sig upp í fang skálds- 
ins “og golan kyssir kinn.” Gleði- 
fögnuðurinn í þessum reiðvísum 
var nýjung í ísl. skáldskap. Þessi 
riddari fór mikinn og var kempu- 
legur sýnum. Öll ferðakvæði hans 
— þau fyrri — báru vott um lífs- 
glaðan kappa. Hann hefir málefni 
að flytja: 

“Því nóg mun sofið út um breiða 
bygð, 

þó biðji skáldið stundum þjóð að 
vaka’’. 

Þessi maður ríður við, hrynj- 
andi, eins og Vésteinn í Gísla sögu 
Súrssonar. Það mundi þýða, að 
bjöllur hafi verið festar við söðul- 
boga, og hringdu sér sálfkrafa, 
þegar maðurinn reið. — Þá hefir 
orðið hávært um ferðamanninn af 
hófadyn, bjöllugangi og vopna- 
glammi. Eigi er heldur hljótt um 
Hannes við Valagilsá, þar sem 
straumurinn kastar hnölljungum, 
slær þeim við botn og lætur þá 
“byltast í grænum hyli”. 

Þessi riddari fer á Kaldadal og 
eggjar á eftir sér þá, sem þora, 
“svo þeir geti skolfið og skamm- 
ast sín, sem skjálfa vilja; það er 
þeim gott”. 

Eg man það enn eins og í gær- 
dag hefði gerst, þegar þessi glað- 
væru karlmenskukvæði Hannesar 
Hafsteins komu út. Þá var eg 
smaladrengur við krækiberjaþúfu, 
sólginn í suðræn vínber, sem gjöful 
kynnu að vera á aldinlög. En 
slíkir hnokkar hreppa í skorningi 
sínum miðlinga og svo ávexti 
hrafnalyngsins. Þá var óáran og 





HANNES HAFSTEIN 


93 


útflutningur úr landi, dugandi 
manna, svo aS horfði til landauðn- 
ar. Margir örvæntu þá um fram- 
tíð lýðs og lands. — 

Hjartameyrir unglingar og hrjóst- 
kramir, horfðu þá fram á lokuð' 
sund og fiskimið þakin hafísum, en 
landið kalið og blásið upp. — 
Heima-alningar hrukku við, þegar 
þessi karlmenskuljóð H. H. birtust, 
Og þeim varð að orði: Hvað er að 
heyra? Skyldi þessum manni vera 
alvara? Er honum svona glatt í 
geði? 1 raun og veru, svona ofsa- 
glatt? Eða er hann að gera sér 
upp gáska?—En spurnirnar hljóðn- 
uðu. Engir falstónar vóru í þess- 
um skáldskap. Uppgerðarkæti segir 
til ef óheilt er undir — hún kemur 
upp um sig. 

Hannes Hafstein þurfti víst ekki 
að slá í Létti sinn. Hann var svo 
náttúrufús til skeiðsins. Og ridd- 
arinn þessi óttaðist ekki að jörð- 
in rifnaði niður í rauðar glóðir 
undan hófgripinu. Hann þorir að 
vekja upp á bæjunum þessvegna. 

Slíkir menn una ekki seinagangi 
né tölti, meðan þeir eru í broddi 
lífsins. Hannes Hafstein var glæsi- 
menni í skáldskap eigi síður en 
gleðimaður. Hann her sig höfð- 
inglega við Gullfoss, þegar hann 
laugar hjarta sitt í úða hans og 
“seilist upp í friðarbogakossinu’’ 
og hneigir sig fyrir litskrúðinu, 
sem er gullfagurt. 

Kristján Fjallaskáld hiður Detti- 
foss að tárfella yfir sér. Sú hugs- 
un er skáldleg en eigi karlmann- 
leg að sama skapi. 

Hannes lætur sér ekki detta í 
hug nábjargir andspænis Gullfossi. 


Hann er allur sóiarmegin og á 
bandi þeirra dísa, sem spinna 
þræði í guðvefi lífsins. 

Unga menn, sem risnir eru á 
legg fýsir undir friðarbogann, sem 
hvelfist yfir Gullfossi — þegar 
þeir hafa lesið þetta kvæði Hann- 
esar. Þannig getur glaður hugur 
karlmennis þrifið til kynslóðar ov 
lyft henni upp í birtu. Þunglynd 
þjóð þarf að fá þetta ákall, þessa 
eggjun, og herhvöt, svo að hún 
|eða börn hennar, hrökkvi við, 
teygi úr sér, þenji hrjóstið og 
standi á öndinni, hlusti og horfi og 
strengi heit, taki til verka á öllum 
sviðum og vinni sigra. 

— Hannes Hafstein hafði haft 
lágt um sig svo að árum skifti, 
þegar hann kvaddi sér hljóðs með 
Brúardrúpu sinni við Ölvesá. 
Tryggvi móðurbróðir hans hafði 
bygt brúna sér í skaða, þegar 
reiknað er á landsvísu. Sú brú 
var þá mesta stórsmíði sinnar 
tegundar í landi voru og dverga- 
smíð að fegurð. Drápa H. H. var 
með sama hætti og ferðakvæ^ 
hans að því leyti, sem hún túlkaði 
glaðværð hetjuhugans, og trúna á 
framtíðina. 

“Andans dáðir fylgi heilum 
höndum, 

hefjum viðlíkt starf á andans- 
löndum”. 

—vegna þess að 

“Hér í landi þarf svo margt að 
brúa: 

jökulár á landi og í lundu, 
lognhyl margan bæði í sál og 
grundu” 



94 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


. .Nú er vort að syngja sig- 
nróðinn’’, þegar unninn er sigur á 
torfæru þessari, sem verið hafði 
mannskæð í 1000 ár. 

Sé það dagsanna, og satt mun 
það vera, að fjölmargir rithöfundar 
og skáld hafi líflátið menn og kon- 
ur með dapurlegum skáldsögum — 
deprað svo líf þeirra, að til aldur- 
tila dró, hví mundi þá þurfa að 
efast um, að glaðvær karlmenska 
ljóðskálds blási lífsanda, þ. e. 
framtakshug, í brjóst manna, sem 
eru á skeiðskiftum æsku og þroska? 
Hver vill þvertaka fyrir, að her- 
söngvar H. H. hafi hvatt menn 
til heitstrenginga og afreka, á 
landi og sjó? Þeir menn sem grætt 
hafa sár mela og hlíða og móa 
og lagt undir sig fiskimiðin, voru 
á unglings aldri, þegar H. H. blés 
í lúður sinn. Með þessum bolla- 
leggingum er eg þó ekki að á- 
nefna honum alla dýrð úrræða 
vorra og framfara. En sum fram- 
farasporin eiga að líkindum rót 
sína að rekja til tungu hans og 
athafna. 

Þegar um skáld er að ræða, er 
allörðugt að vita, hve nær augna- 
bliks hrifning talar af vörunum 
eða brjóstlaginni bjargfastri skoðun. 
— Hannes Hafstein óskaði sér í 
kvæði, að hann mætti breyta sér 
í heitan liringstraum, svo að hann 
gæti faðmað alt landið, eytt ísi og 
snjó og aukið blómskrúð. Þegar 
skáld leggur sig í bleyti, getur svo 
farið, að það mæli orð og fæði 
óskir, sem ríða í bága við fram- 
komu þess á leiksviði eða harm- 
syiði viðburðanna. Þetta stafar 
af því, að skáld eignast þau augna- 


blik, er þau kasta af sér líkhamn- 
um og verða þau þá andi fremur 
en hold. Þá fæðast fagrar hug- 
myndir. Svo þegar hamurinn fell- 
ur yfir og utan um andann svign- 
ar hann fyrir holdinu, eða þunga 
þess og kastar þá líkaminn mold 
framan í hugmyndina — í gáleysi. 
Sumir braganiðjar eru mestu 
gallagripir, eða þverbresta menn 
í daglegri framkomu, þó að fag- 
urt mæli: þegar þessa er gætt, 
mátti ætla, að ósk H. H. um að 
hann gæti orðið að liringstraumi 
heitum, sem faðmað gæti landið, 
væri orðagjálfur eða bóla, sem 
komin væri úr uppgöngu auga 
þess mikillætis, sem vill segja nýtt 
og frumlegt snilliyrði, sér til skáld- 
frægðar. Efinn um þetta atriði 
hverfur fyrir úrskurði reynslunn- 
ar. Þessi ósk H. H. orkaði ekki 
á Golfstrauminn. Hann hagaði 
sér eins og áður. En óskin þessi 
fékk framrás, þegar H. H. ráð- 
herra kom til leiðar símalagningu 
til íslands og um það. Ef hann 
hefði aldrei kveðið umbrotakvæði 
sín t. d. þetta um heita hring- 
strauminn, mundi hann hafa brost- 
ið kjark og þrek til að sigra þá 
mótspyrnu, sem hann mætti í 
þjarkinu um símann. Þjóðmála- 
maðurinn jafngilti skáldinu. Milli 
þeirra var samræmi og með þeim 
jafnræði. Síminn flutti í raun 
réttri landið — flutti ísland suður 
í höf, þ. e. a. s. nær Evrópulönd- 
um en það hefir legið. Þannig 
rættist ósk skáldsins öbeinlínis. 
En á hinn bóginn komst Fjallkon- 
an í faðm straums, sem lykur um 
hana, þar sem er rafmagnsstraum- 


HANNES HAFSTEIN 


93 


ur símans. Og straumur þess- 
máttar, er nú tekinn til að “eyða 
ísi og snæ og auka blóm”. — 
Mikið og merkilegt þanþol er í 
þessum hendingum skáldsins og 
spásögn dálega fleyg. — 

Mótstöðumenn H. H. ætluðu að 
fella ráðherrann, með því að snúa 
síma vírunum að hálsi hans. Þeir 
hóuðu upp almenningi til að gera 
aðsúg að honum, svo að honum 
skyti skelk í bringu. En þá kom 
alls engi flóttasvipur á ráðherrann. 
Hann sló í borðið en brosti þó og 
kvaðst ekki beygja sig fyrir þess- 
háttar, goluþyt! Þá sýndi hann 
að skáidið, sem kvað um Kalda- 
dal og orti brúardrápuna, var sam- 
v a x i ð stjórnmála - forkó'lfinum. 
Hannes Hafstein barðist fyrir 
símamálinu, gunnreifur þ. e. a. s. 
orustuglaður. Hann sá það sem 
fáir gátu séð, að síminn mundi 
borga sig beinlínis og enn betur 
óbeinlínis, þegar fram í sækti. 

Miklir menn sýna yfirburði sína 
á tvennan hátt: með vitsmunum, 
sem grípa tækifæri og hugkvæmni, 
sem skapar tækifæri. H, H. sýndi 
báðar þessar tegundir stjórnvizk- 
unnar í ráðherradómi sínum, þegar 
hann kom símanum til Reykjavík- 
ur, yfir haf og land, og þegar 
hann sat að samningum við Dani. 
Þar í landi var kveðið svo að orði, 
að hann vefði ráðgjöfum konungs 
um fingur sér, þegar hann þreytti 
við þá taflbrögð stjórnmenskunn- 
ar. Hérna í útskeri öfundsýkinnar 
var honum brugðið um gúnguhátt 
við Eyrasund. Um þann mótblást- 
ur eða aðkast mun hann hafa 
kveðið vísuna: 


“Takt’ ekki níðróginn nærri þér. 
Það næsta gömul er saga; 
að lakasti gróðurinn ekki er, 
sem ormarnir helst vilja naga.” 

— Eg drap á listina þá að grípa 
tækifæri og skapa þau. Sá þjóð- 
málamaður verður langlífur í land- 
inu, eða endurminningum kynslóð- 
anna, sem grípur þau og skapar. 
Sú list getur komið í ljós í smá- 
málum jafnt sem stórmálum. 

Þegar H. H. var ráðherra, bar 
svo við, að umkomulaus unglingur 
sótti á fund hans í “Hvítahúsinu”. 
Drengurinn fýstist til Danmerkur 
í þeim vændum að kynna sér 
sandgræðslu á Jótlandsskaga. 
Sveinninn vissi um uppblásturinn 
í Rangárþingi og sandfokið sunn- 
anlands, sem kaldrifjaður land- 
nyrðingurinn lét til sín taka og 
færði í aukana. Sveinninn vildi 
freista þess að hefta þenna upp- 
blástur að fenginni reynslu utan- 
lands. En hann skorti fararefni. 
Fáir höfðu trú á því, að gróður- 
reipi mætti flétta úr sandinum; 
því að Strandakirkja sú máttuga 
gat ekki haldið í grassvörðinn í 
sínu nágrenni -— þó hjálpað gæti 
út í frá ótal nauðleitarmönnum á 
sjó og landi. Unglingurinn kvaddi 
dyra að ráðherrasalnum, með 
hálfurn huga, því að honum lá 
hálmvisk þar sem hjartað skyldi. 
Hann gekk þó inn og stóð frammi 
fyrir ráðsmanni þjóðarinnar. — 

Komumaður stundi upp erindinu: 
fjárbón til utanfarar. Hann mun 
hafa haft einhver meðmæli. Ráð- 
herrann þagði um stund og virti 
unglinginn fyrir sér, ekki þó með 



96 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


hvössn bragði heldur ljúfmann- 
legu, spurði hann nokkura spurn- 
inga og hét honum svo ásjá sinni. 
Að því búnu fylgdi hann drengn- 
um til dyra, óskaði honum gengis 
og gæfu, þeirrar hamingju, að 
hann yrði landi og lýð til nota. 
Þessi maður er Gunnlaugur Krist- 
mundsson, sem starfað hefir 20 
ár, eða lengur, að sandgræðslu á 
Suðurlandi, með sáningu mel- 
fræja, friðun landauðnanna og 
girðingum. Þetta æfintýr hefir 
hann sett í blað að sumu leyti, 
og sagt mér sumt. Hann mintist 
sérstaklega á handsöl ráðherrans, 
er þeir kvöddust og svo tillitsins. 
Það tvent var honum mjög minn- 
isstætt. 

Þarna skapaði framsýni maður- 
inn tækifæri, þegar hann sá sand- 
græðslu möguleikana í hendi sinni, 
sem svo er kallað. Og jafnframt sá 
hann á sveininum, að í honum bjó 
nýtur maður, ekki skýjaglópur né 
falsari. Hannes Hafstein var mað- 
ur laus við tortryggni. Hann treysti 
jafnvel þeim, sem sýnt höfðu hon- 
um vélræði. Þá er þó göfugmensk- 
an komin nærri því að lenda í of- 
vexti, þegar mannúðin tekur til 
að breiða sig út yfir úlfgráa tvö- 
feldni. 

Framkoma H. H. við sand- 
græðslusveininn, birtir samskonar 
hugarþel, sem kemur í ljós í alda- 
mótakvæðinu, þar sem áherzlan er 
lögð á það göfuga og gagnlega at~ 
riði: “að elska og byggja og treysta 
á landið’’, og ennfremur er brýnt 
fyrir landslýð: “takmark og heit 
og efndir saman þrinna.” 

Sá sem var þess umkominn að 


sitja andspænis Hannesi Hafstein, 
og var fær um að virða hann fyrir 
sér, sá að í svip hans voru engar 
refjar. Og hnakkasvipurinn bar 
vott um, að engir refilstigir voru 
bak við eyrað. Allur andlitssvipur- 
inn bar vott um gleðimann og garp. 
Sá fögnuður, sem birtist í “Sálmi” 
hans, yfir vini, er óskyldur drykkju- 
mannsgáska, sem veður á bæxlun- 
um og vekur andstygð óbrjálaðra 
manna. Gleði þessa skálds er hjart- 
ans gleði, sem er áþekk uppsprettu- 
lind í fjallsrót aiblómgaðri og víði 
vaxinni. 

“Guð lét fögur vínber vaxa, 
vildi gleðja dapran heim.’’ 

Sá guð er gjafmildur við börnin 
sín: 

“Altaf vill hann öllum bjóða 
ör og mildur gæðin sín. 

Smána jafnt hans gáfu góða 
gúddtemplarar og fyllisvín.’’ 

Þetta mætti kalla fögnuð hjartans 
yfir gæðum, sem svo eru nefnd í 
Sturlungu. “Kom þá kaupskip at 
Gásum ok vóru þar á gæði mikil”. 
Þessi faguryrði munu runnin und- 
an tungurótum Sturlu lögmanns, 
og jafnast þau á við orð Snorra í 
Eddu, er hann kallar geitina í Val- 
höll, geysi-haglega, þá sem mjólk- 
ar miðinum, svo að öllum Einherj- 
um er brynt. Þvílík faguryrði koma 
einungis af vörum þeirra manna, 
sem himnasmiðurinn hefir skapað 
með hægri hendinni. 

“Aldrei sagði þengill þjóða 
þú skalt ekki bragða vín.” 



HANNES HAFSTEIN 


97 


Fagurfræði þessa kátínubrags mun 
síðla fyrnast, og mun mega ætla, 
að hann og hún nái út í aldir alda, 
eða út yfir mæri landanna, þar 
sem hæstu hæðir taka við af jafn- 
sléttu. — 

Hannes Hafstein lifði tvennar 
tíðir. Hann óskaði þess í kvæði, 
að íslendingar kæmist upp á Kalda- 
dal, til að þvo af sér slénið og herða 
sig með röskum skjálfta. Og hann 
lifði það að hljóta það hlutskifti 
sjálfur, að lenda á Kaldadal úlfúðar 
og vanþakklætis, eftir að hafa bú- 
ið á jökultindi hefðarinnar, næsta 
skjóllausum. Hann sá vonir fæðast 
og vaxa, falla í valinn og deyja.. — 

Hann var enn karlmenni í mót- 
lætinu. Eg á ekki við það, hvemig 
hann tók sonarláti og konumissi. 
Þá varð liann að sjálfs sín sögn, 
“vængbrotinn valur”. Við slík atvik 
fallast hetjunum hendur, eigi síður 
en veslingunum. Eg á við mann- 
dómshátt hans, þegar hann sá fall 
Sambandslaga uppkastsins, sem 
reyndar fól í sér drauma og kröfur 
Jóns Sigurðssonar og Benedikts 
Sveinssonar, sem verið hafa hug- 
umstærstir í sjálfstæðismálum vor- 
um, þeirra manna, sem reistu með 
heilindum merkisstöngina, gagnvart 
skynsamlegri hugmynd. 

— Aðstaða Hannesar Hafsteins 
er máluð, þótt í líkingu sé, í kvæði 
hans “í hafísnum”. Skipstjórinn í 
kvæðinu svarar til ráðherrans, sem 
þá var fallinn. Vér könnumst við 
þjóðarskútu-hugmyndina. í henni 
felst sú hugmynd, að eyjan vor 
sé skúta í sænum. Stýrimaður 
hennar er þá oddviti þjóðarinnar. 
— Hannes lætur skipstjórann vera 


staddan í hafís með skip sitt. Það 
situr fast og er í klömbrum jaka- 
breiðunnar. Þá tekur skipstjóri það 
til bragðs, að ganga af þilfari út 
á ísinn og upp á borgarjaka, og 
litast um í sjónauka. Hann sér 
auða rifu og hann kallar til stýri- 
manns að knýja skipið til vakar- 
innar. Því er hlýtt. En yfirmaður- 
inn gefur sér ekki tóm til að forða 
sér í skipið, sem varð svo naumt 
fyrir, að ísinn lukti um skut, þeg- 
ar stafninn kom í vökina. Þaðan 
lá opin leið suður í höf. En skip- 
stjórinn stóð á jakanum og veifaði 
til skipshafnar sinnar í kveðju- 
skyni. — Þarna varð hann úti á 
jökultindi hefðarinnar. 

Eg veit eigi, hvort atburðurinn 
er dagsannur. Það skiftir minstu 
máli. Aðalatriðið er það, að yfir- 
maður leggur sig í sölur fyrir 
þegna. Sá sem fjallar um líkingu 
þessa, getur þýtt hana eftir því, 
sem honum virðist við horfa. í- 
myndun þess, er kvæðið brýtur til 
mergjar, getur valið sér svigrúm- 
ið og kosið sér um leið niðurstöðu. 

“Brjánn féll en hélt velli”. 

Þessa ijóðlínu úr Njálu hefir FI. 
H. endurkveðið yfir Bened. Sveins- 
syni. Sú hending á við um Hannes 
ráðherra, og leiðtoga skipsins í 
jakaborginni. 

Sá maður hefir góðu heilli lifað, 
sem stækkaði hug einstaklinga og 
alþjóðar. Hannes Hafstein gerði 
það í kvæðum sínum, eða með 
skáldskap sínum. Einn ritdómari 
gat þess, er Ijóðabók hans kom út 
fyrra sinn, að það sæi á henni, að 
höf. hennar hefði sloppið við að 
“komast í kynni við Sult og Nekt’’. 



TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


98 


Honum kom enginn hnekkir, því 
að hann sigldi hraðbyr til hilling- 
arlanda frægðar og viðurkenning- 
ar, rúmlega tvítugur að aldri, og 
svo í öðrum áfanga upp í æðsta 
sæti þjóðarinnar. Séra Friðrik 
Bergmann sagði um þenna ráð- 
gjafa eitt sinn, að hann væri gædd- 
ur þeim hæfileika að “geta heillað 
hugsvinnsmálum’’ þá, sem hann 
ræddi við. Sú gáfa er að vísu náð- 
argáfa og fengin í vöggugjöf. Eu 
vissulega verður að rækta hana 
með ástundun og halda henni í 
sólarljósi og dögg cg andvara. Það 
er í rauninni auðveldara að kmna 
gáfum og mannkostum í niður- 
níðslu en að ávaxta þau. Þessi um- 
mæli gáfu-prestsins varpa ljósi 
yfir það, með hverjum hætti þessi 
stjórnmálamaður kom ár sinni fyr- 
ir borð, þegar hann átti við ofur- 
efli að etja: hann beitti höfðing- 
legri alúð og vizku. Hann lokaði 
hefnimrni úti úr herbúðum sínum 
og beitti ekki áreitni í orðaskift- 
um. Þessi leiðtogamenska fyrsta 
ráðherra vors gæti verið og orðið 
til fyrirmyndar og eftirbeytni öll- 
um ráðherrum í landi voru, ef þeir 
vildu athuga ráð sitt og framferði 
með veðurnæmri samvizku. 

Þessi bragniðji fann snemmind- 
is “hitann í sjálfum sér og sjálfs 
sín kraft til að standa í mót” and- 
viðri og mótblæstri. Þegar hann 
kvað eftr kornungan skólabróður 
sinn og rifjar upp, hvaða verð- 
mæti fóru með honum í gröfina, 
bætir skáldið þessu við: 

“En auk þess, hvílíkt fjör með afl 
og yl 


og æskuþrek, hve margt: “eg skal, 
eg skal’’. 

Og hvílík löngun lífs og geði til 
og löngun til að verða að nýtum 
lial. ...” 

Undir þessum Ijóðlínum felast 
keppikefli og heitstrengingar Hann- 
esar sjálfs. Áður hafði hann ósk- 
að þess hálft í hvoru, að ættjörðin 
þyrfti að verjast óvinaher, svo að 
hann fengi tækifæri til að berjast 
fyrir hana. — Hann fékk tækifær- 
ið á þroska-aldri og hopaði þá ekki 
af hólmi, lét jafnvel líf sitt í þeirri 
orrahríð, ef að líkindum lætur. 

Enginn skyldi ætla, að þær atlög- 
ur, ssm gerðar voru að Hannesi 
ráðherra, hafi ekki snert skáldið 
og manninn. Maðurinn er því við- 
kvæmari venjulega, sem hann er 
fjölhæfari og betur gefinn. Hitt er 
annað mál, að slíkir menn dylja 
viðkvæmnina, og láta svo sem ekk- 
ert væri um að vera. Hannes Haf- 
stein varð að mæta “óvina her”, 
innlendum, og sá eldurinn brennur 
sárast, sem næstur er; og einnig 
útlendum. En sá herinn var að 
vísu óvildarlaus í garð þjóðmála- 
mannsins. Viðureignin við þann 
her iíktist því tafli, er þreytt er með 
kaldri kænsku. Sá er háttur stjórn- 
málamanna, sem eru veraldar- 
vanir. —■ Verður þá að etja kappi 
og sýna, að engi er annars bróðir 
í leik. Miklu mundi skifta í þeim 
viðskiftum, að sá bjóði af sér góð- 
an þokka, sem teflir um landsrétt 
og þjóðarkröfur. — Hrekkjalómar 
stórveldanna senda stundum tál- 
fagrar hefðarkonur á fund and- 
stæðinga, í, þeiin vændum að koma 




HANNES HAFSTEIN 


99 


úr jafnvægi þeim krókarefum, sem 
þá og þá er teflt við, að undirlögð- 
um nýlendum eða öðrum fríðend- 
um. Við íslendingar reyndum aldrei 
þann veiðibjölluhátt við danska of- 
jarla. Hugsvinna göfugmennis og 
skálds mundi geta jafnast á við 
kventöfra, og hún er á þjóðmála- 
sviði miklu frambærilegri í bráð 
og betri til afspurnar, þegar til 
lengdar lætur. — 

Sagnaritarar vorir segja svo frá 
Ólafi konungi Tryggvasyni, að hann 
hafi verið allra manna glaðastur 
og þó lítillátur, þegar því var að 
skifta. Hannes Hafstein hafði þessa 
kosti í ríkulegum mæli. Og honum 
fanst til um ógleði almennings: 

“Vér íslands börn, vér erum vart 
of kát, 

og eigum meira’ en nóg af hörm- 

um sárum, 

þó lífdögg blóma sé ei sögð af grát, 
né sævar brimið gert að beiskum 
tárum.’’ 

— Oft er á það minst í ræðu og 
riti, að það skáld, sem þá er uppi 
á baugi, sé mesta eða bezta skáld 
þjóðar eða þjóða, höfuðskáld að 
fornu og nýju. Samanburður þess 
háttar, eða mannjöfnuður, er ó- 
frambærilegur. Ekkert skáld ber 
að öllu leyti af öðrum skáldum og 
enginn er allra manna vitrastur, 
né fríðastur sýnum. Svo er um 
skáldin háttað, að einu er gefin 
þessi tegund listar og öðru hin. 
Eitt er lipurt í orðfæri, og hátt- 
slyngt, annað djúpúðugt en þung- 
lamalegt, þriðja kröftugt, fjórða 
viðkvæmt og angurvært, fimta hlýtt 


eða brennandi í anda, sjötta er spá- 
maður, sjöunda hæðið, áttunda 
kátínuríkt, níunda karlmannlegt o. 
s. frv. Ekkert skálda vorra hefir 
haft til brunns að bera þessa kosti 
alla. En vér höfum átt góð skáld, 
sem skarað hafa fram úr í einni 
grein eða tveim. Hannes Hafstein 
var skáld gleði og karlmensku, með 
yfirburðum, svo að hann hillir upp, 
Þjóðina vantaði þess háttar skáld, 
þegar Hannes Hafstein kom upp 
á sjónarsviðið, með gleðina í fyrir 
og karlmenskuna á herðum. — 

Svo sem nærri má geta, skiftir 
það miklu, að öndvegismaður þjóð- 
ar sé svo í sjón og raun, að honum 
sé fúslega þjónað og á hann sé 
litið og liorft með aðdáun . Skáld, 
sem er gallagripur, fær andúð 
þeirra, sem þekkja þverbrestina í 
fari þess. Og stýrimaður þjóðar, 
sem er annmörkum hlaðinn — bak 
við tjöldin, eða á almannafæri — 
kemur fáum liðgengum mönnum 
til þess að líta upp til sín. Göfug- 
mennið tekur hlut sinn á þurru 
landi, ef ekki “með hverjum 
straum’’, þá á seinni skipunum. 
Það er að vísu satt, að misendis 
leiðtogar geta í bili veifað héðni 
um höfuð auðtrúa einfeldningum 
og glapið þeirn sýn. En slíkum for- 
ystumönnum farnast á þvílíkan 
hátt, sem búkonunum, er höfðu 
tilbera í þjónustu sinni, til að 
drýgja málnytu sína. 

Allir falsarar grípa að lokum 
gjald sitt í eldi. — 

Það mun satt og rétt, að þjóð- 
irnar öðlast þá forráðamenn, sem 
svara í það og það skiftið til menn- 
ingar landslýðsins. Það er minni- 





100 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


legt, að fyrstu biskupar vorir voru 
svo vel að manni í sjón og raun, 
að þeir gnæfa yfir flesta, stéttar- 
bræður sína, er síðar komu. Vit, 
þeirra og hófstilling er á sinn hátt 
svo sem viti á skaga eða í útskeri, 
sem lýsir náttförum á hafi. Svo 
lengi sem biskupstign varir í land- 
inu, bafa þjónar þess embættis 
knýjandi ástæðu til að líta upp til 
þessara sælu manna. 

Það er á hinu leitinu jafn dá- 
samlegt, að fyrsti ráðherra vor var 
svo afrendur í sjón og raun, að 
síðla mun hann verða yfirstíginn, 
eða aldrei. Eftirkomendum hans er 
bent í þá átt og gefin hvöt til þess, 
að taka hann sér til fyrirmyndar, 
framkomu hans, svo að það verði 
ekki sagt í hljóöi, eða upphátt, og 
jafnframt með sanni, í stjórnartíð 
eins eða annars, að heimurinn fari 
versnandi. Það er að vísu satt og 
rétt, að enginn gefur sjálfum sér 
vöxt né vænleik, gáfur eða skör- 
ungskap. En þeir, sem bjóða sig til 
forustu, ættu að hressa upp á 
manndóm sinn. Og þessi þjóð, sem 
rekur ættir sínar til stórmennis, 
ætti að líta svo stórt á sig, að hún 
léti það ekki við gangast, að í ráð- 
herra öndvegi tildri sér væskil- 
menni. Hún á að brýna rödd- 
ina og segja skýrt og skorin- 


ort: Það má ekki líðast, að á 
þetta sæti falli, sem helgað var i 
öndverðu af skáldi, glæsimenni, 
skörungi, stjórnvitringi og dreng- 
skaparmanni. Höldum á lofti minn- 
ingu hans, með því að skipa vel 
sæti hans. Höfum merki hans fyr- 
ir lyftistöng. 

“Þá mun aftur morna.'’ 

¥ # * 

Aths. ritstj. — Þessi ágæta rit- 
gerð var send Tímaritinu fyrir 
tveimur árum síðan, en sökum sér- 
stakra ráðstafana, er þá voru gerð- 
ar með efni Tímaritsins, var ekki 
hægt að birta hana þá. Nú á þessu 
síðastliðna ári (1931) eru liðin sjö 
tíu ár frá fæðingu Hannesar Haf- 
stein ráðherra og á því vel við 
að hún sé birt einmitt nú. Þessa 
atburðar hefir ekki verið getið 
að verðugu hér vestra, og er það 
því Tímaritinu sérstakt ánægjuefni 
að geta flutt lesendum sínum rit- 
gerð þessa. Atburðarins var min'-r 
heima á ættlandinu með sérstöku 
hátíðarhaldi þjóðveldisdaginn 1. 
desember. Var þá afhjúpuð mynda- 
stytta af skáldinu. Hannes Haf- 
stein er fæddur á Möðruvöllum í 
Hörgárdal 4. des. 1861, og verður 
ráðherra yfir íslandi 31. jan. 1904. 




12. ársþing Þjóðræknisfélags Islend- 
inga í Vesturheimi var sett í Goodtempl- 
arahúsinu á Sargent Ave., Winnipeg, 25. 
febrúar 1931, kl. 10. árdegis, með þvi að 
forseti bað þingheim að syngja sálminn 
“Lofið guð”. 

Forseti flutti því næst ávarp sitt til 
þingsins og fer það hér á eftir: 

Háttvirta þjóðræknisþing! 

Ekki þarf að kynna yður Þjóðræknis- 
félag Islendinga í Vesturheimi. Það er 
talið stofnsett í lok heimsstyrjaldarinnar, 
1919. En í rauninni er það stofnað upp 
úr þjóðhátíð Islendinga i Milwaukee, 
Wisconsin, 1874. Félagsskapur íslenzkra 
manna hér vestan hafs, sem þá mynd- 
ast til varðveizlu þjóðemis vors, deyr 
aldrei út. En hann ris úr rústum hrun- 
inna halla við endalok ófriðarins. Ein- 
mitt þá átti þjóðernismeðvitundin með 
ýmsum þjóðum, sína upprisutíð. Dauði 
og líf eru einatt förunautar. 

En ekki komst þetta félag vort hjá 
örlögum Islendinga og aldarinnar. Ná- 
lega alt félagsstarf hefir síðan á ófrið- 
arárunum reynst örðugt. Mannkynið er 
lengi að ná sér eftir slíkar hörmungar, 
sem sú styrjöld reyndist. Glæður henn- 
ar lifa lengi í rústunum. Við vopnahlé 
eru vopnin að visu lögð niður, en i 
hjörtum manna er enn ófriðargnýr. — 
Mannsandinn á oft örðugt með að átta 
sig á öfgum baráttunnar. ósjálfrátt 
kemur þetta niður á dýrmætum áhuga- 
málum, og það einatt af hálfu góðra 
drengja. Andlegt jafnvægi hefir hagg- 
ast við slik mannfélags-umbrot — jarð- 
skjálfta mannlífsins. Félagslífið á einn- 
ig sitt mannfall. Og nytsöm mál eru 
hér engin undanþága. 

Islendingar eru afkomendur viking- 
anna. Þeir hafa lagt niður vopnin og nú 
er þeim talið það til gildis, hve snemma 
í þroskasögu þjóðar vorrar einvígi voru 
numin úr lögum á Islandi. En deilurnar 
dóu ekki út með einvígunum. Orðasenn- 
ur Islendinga eru enn mannskæðar. Og 


hið lakasta er, að tjónið lendir að jafn- 
aði á sameiginlegum nytsemdarmálum 
þjóðflokksins. 

Þjóðræknisfélagið er engin undantekn- 
ing í því efni. Þó vill það af fremsta 
megni komast hjá öllu, er tvístrar Is- 
lendingum. Eg man ekki eftir öðrum fé- 
lagsskap íslenzkum, er hefir það augna- 
mið, að yfirstíga allan venjulegan skoð- 
anamun manna til þess að sameina þá 
um það eitt, að þeir eru islendingar, efla 
íslenzka bókvísi innbyrðis og út á við, 
og halda sem lengst og bróðurlegast í 
taugina, sem tengir Vestur-lslendinga við 
heimaþjóðina og alla kosti hennar. 

Árið mikla í sögu Islendinga, 1930, 
"er liðið í aldanna skaut”. Langt verður 
þess að biða að slíkt ár vitji vor Is- 
lendinga aftur. En margar minjar þess 
eru ógleymanlegar og helgar. Alþingis- 
hátíð Islendinga er þá einnig um garð 
gengin. Líklega er hún einstæðasta há- 
tíðin, sem haldin hefir verið í allri mann- 
kynssögunni. Hún var hátíð friðar og 
einingar. Vegur Islands og Islendinga 
óx stórum liðið ár. Aldrei fyr hafa jafn 
margir erlendir menn tekið í þann 
strenginn, er togar land vort og þjóð 
í áttina til vegs og gengis. Orð skáldsins 
hafa reynst bókstaflega rétt: 

“Þín hefir farið fjöllum af 
frægð um allan heiminn. 

Yfir sollið Islands haf 
út um jarðar geiminn.” 

Um heimferðir Islendinga vestan um 
haf er flestum, er þing þetta sitja, þeg- 
ar kunnugt. Hart nær 500 vestur-ís- 
lenzkra gesta heimsóttu Island fyr eða 
siðar á árinu, og flestir eða allir þeirra 
sátu hátíð þjóðarinnar á Þingvöllum 26. 
—28. júní. Tæplega getur nokkur mað- 
ur sagt nógu vel frá viðtökum heima- 
manna, hvemig stjóm landsins og þjóð- 
in, undir forystu Alþingisnefndarinnar, 
fagnaði þessum gestum sínum vestari 
um haf. Og þeim, er um hálfrar aldar 




102 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFBLAGS ÍSLENDINGA 


skeið höfðu þráð að sjá Island og ætt- 
jörð sína, verða þessir samfundir annað 
og meira en minnisstæður atburður. — 
Hátíðablærinn, framfarir landsmanna á 
öllum sviðum þjóðlífsins, svipur friðs 
höfuðstaðar, dásemd Þingvalla og lands- 
ins, og fölskvalaus kærleiks atlot hárra 
og lágra heima fyrir, — alt slíkt verður 
ævarandi eign heimfarenda. 

Sú varð reyndin á, að V.-lslendingar 
áttu “veigamikinn þátt í þessu hátíða- 
haldi”, að dómi heimaþjóðarinnar. Eng- 
um gestum var fagnað sem þeim. Um- 
mæli blaðanna voru, í þvi efni, öll á 
einn veg:: “Meðal hinna mörgu gesta, 
sem heimsækja ísland á þúsund ára af- 
mælishátíð Alþingis, er stór flokkur, sem 
þjóðin fagnar sérstaklega. — — — — 
Vestur-fslendingar fóru að búa sig und- 
ir að heimsækja fsland á þessu ári„ 
löngu fyr en við heima-landarnir fórum 
að hugsa að marki um Alþingis-hátíðina. 
Landarnir, sem fjarri bjuggu, fundu bet- 
ur en við hinir, um hve mikilsverðan at- 
burð var að ræða, og tóku að búa sig 
undir heimsóknina. Og nú eru þeir komn- 
ir heim.” — — — 'Heimsókn Vestur- 
íslendinga er hinn merkasti atburður og 
getur haft afarmikla þýðingu, ef rétt er 
á haldið.” Þannig voru ummæli blaða 
og leiðtoga þjóðarinnar, og jafnvel enn 
loflegri, bæði um hópinn og einstaka 
menn. 

Eg get þessa hér, því í rauninni er 
það Þjóðræknisfélagið fyrst af öllum, er 
þessi lofsamlegu ummæli tilheyra. Sem 
kunnugt er, hófst það fyrst handa hvað 
snerti undirbúning heimfararinnar. 

Þá veit eg, að sú fregn gleður þing- 
heim og alla góða menn, að enginn á- 
greiningur ættbálksins íslenzka var 
nefndur á nafn á ættjörðinni. Sem til 
forna týndist öxin í öxará. 

Ekki verður hér neitt framtal á öllum 
þeim mannfagnaði, er mætti oss Vest- 
mönnum á ættjörðinni. En það ber um 
að geta, að mjög bar jafnan á vinsemd 
heimaþjóðarinnar gagnvart Þjóðræknis- 
félaginu. Eitt dæmi þess er skrautritað 
ávarp, sent mér sem forseta. Avarpið er 
á þessa leið: 


“ALÞINGI ISLENDIN G A OG RIKIS- 
STJÖRN ISLANDS 
fiytja 

alúðarþakkir fyrir samúðarvott og virð- 
ingar á 1000 ára hátíð Alþingis og ís- 
lenzka ríkisins 26.—28. júní 1930. 

Ásgeir Ásgeirsson, 
forseti sameinaðs Alþingis. 

Tryggvi Þórhallsson, 
forsætisráðherra.” 

Annan dag hátíðarinnar, föstudaginn 
27. júní, kl. 3 e. h., voru Vestur-Islend- 
ingar formlega ávarpaðir og boðnir vel- 
komnir með ræðu frá Lögbergi. Flutti 
þá ræðu forseti Efrideildar Alþingis, 
Guðmundur ölafsson, þingmaður fyrir 
Austur-Húnavatnssýslu. Var ræðan harla 
vinsamleg í garð Vestur-Islendinga. Gat 
hún um það frægðarorð, sem af þeim 
færi; hve vaskir menn og gildir þeir 
hefði reynst í hvivetna erlendis, en eink- 
um var rómuð þjóðrækni þeirra og ætt- 
jarðarást. Sem forseti Þjóðræknisfélags- 
ins mælti eg þar að Lögbergi til svars 
nokkur orð fyrir hönd Islendinga vestan 
hafs, og las kvæðabálk nokkurn til Is- 
lands. Verður hvorttveggja, ræðan og 
ljóðið prentað í Tímariti þvi, sem út 
kemur á meðan þing þetta situr. Á ýms- 
um öðrum mannfundum gafst mér tæki- 
færi til að minnast þjóðræknis yðar hér 
vestra. 

Áður en heim til Islands var farið, 
var áformað að nokkrir menn, einkum 
úr Heimferðarnefnd Þjóðræknisfélagsins, 
flyttu á Islandi fyrirlestra eða erindi um 
félagið og hag Islendinga hér vestra. 
En það reyndist óframkvæmanlegt. Voru 
til þess gildar ástæður: Annríki þeirra 
manna, er helzt voru því vaxnir, stuttur 
dvalartími á Islandi, en einkum hurfu 
öll slík starfs-áform við sæg af gestum, 
veizluhöldum, samkomum og öðru óend- 
anlegu annríki heimamanna, engu síður 
en gestanna. En Þjóðræknisfélagið ætti 
sem fyrst að ráðstafa á einhvem hátt 
Islandsferð fulltrúa, er gæti náð til 
eyrna Islendinga heima með réttorð og 
glögg erindi um viðleitni vora hérlendis. 

Áður en eg fór til Islands, gaus upp 
sú fregn, að eg færi þá ferð á fé Þjóð- 
ræknisfélagsins. Bárust mér bréf þess 
efnis. En tilhæfulaus er sú fregn með 


ÁRSÞING 


103 


öllu; og hefi eg ekki þegið neitt fé úr 
sjóði félagsins til Islandsferðar. 

Annars er mér kunnugt um, að for- 
maður Heimferðarnefndarinnar gerir nán- 
ari grein fyrir heimferðinni, viðtökunum 
á Islandi, og öðru, er þau efni snerta. 
Kemur sú ritgerð í Tímaritinu, er menn 
fá í hendur meðan á þessu þingi stendur. 

En ekki má eg skiljast svo við þessi 
orð um Islandsferðina, að þingið sé ekki 
hvatt til að þakka þjóð og stjórn Islands, 
og þá einkum Alþingisnefndinni, þann 
bróðurhug og þá sæmd, er Islendingum 
vestan hafs var sýnd við heimsóknina. 
Það eru forréttindi þingsins, fremur en 
Heimferðarnefndar eða stjómar, sem er 
það mál æði skylt. 

Þá sæmdi Háskóli Islands átta Vest- 
ur-Islendinga doktors-nafnbót í sambandi 
við Alþingishátíðina. Lætur að líkindum, 
að við veitingu þeirra nafnbóta hafi 
einkum verið tekið tillit til, hve góðir 
Islendingar og þjóðræknir þeir menn 
hafa reynst hér, er sæmdarinnar urðu 
aðnjótandi. Fimm þeirra tilheyra að visu 
Þjóðræknisfélaginu, en þrír standa með 
öllu utan þess félagsskapar. En þess ber 
að geta, að Þjóðræknisfélagið og stjórn 
þess átti engan hlut að vali þeirra manna 
úr hópi Islendinga hér vestra, er há- 
skólinn kaus að sýna þenna heiður. En 
ekki veitti háskólinn neinum öðrum Is- 
lendingum utan Vesturheims, af þeim 
fjölda ágætra manna, er þeir eiga heima 
og erlendis, né heldur erlendum höfð- 
ingjum, slíka viðurkenning. Er það óræk- 
ur vottur um hugarþelið heima í garð 
vorn hér. 

Af fulltrúum erlendra þjóða, fylkja 
og ríkja á Alþingishátíðinni, voru níu 
Vestur-Islendingar, þó ekki ávörpuðu 
þeir allir þann þingheim. En enginn Is- 
lendingur búsettur með öðrum erlend- 
um þjóðum en hér vestra, mun hafa 
farið með slík erindi á Þingvöllum. 

Nefna r.á einnig sem sæmdarvott at' 
hálfu íslands, bókina "Vestan um haf’, 
er gefin er út af opinberu fé, sem viður- 
kenning á bókmentaiðju Islendinga hér, 
hvað sem annars má um þá bók segja. 

Auk þess hafa komið út á árinu tvær 
bækur með þýðingar íslenzkra ljóða, er 
báðar eiga uppruna sinn hér vestra. 
Tæplega hefir þeim verið fagfaað tveim 


höndum, og eflaust má að þeim finna. 
En með þeim miðar þó í áttina fyrir 
oss Islendingum. Og jafnvel iþróttamað- 
urinn byrjaði að ganga hrasandi barn. 

Þá er bók Sveinbjarnar Johnson’s 
“Pioneers of Progress” — að mestu 
þýðing á sögufyrirlestrum Jóns heitins 
Aðils. 

Einkum mun þó ástæða fyrir þetta 
félag að fagna, ef útgáfa á íslenzkum 
bókum fyrir æskulýð vorn, gæti bætt 
þar úr brýnni þörf. Hefi eg þar í huga 
sögur dr. Sig. Júl. Jóhannessonar, ný- 
útkomnar, sem eg hefi þó ekki séð. En 
mætti nú ekki segja, á máli barna og 
unglinga, úrvals kafla úr gullaldar-bók- 
mentum vor Islendinga, sögu, þjóðsögum 
og ljóðum ? 

Hér finst mér eiga við að geta þess, 
að einn hinna yngri vestur-íslenzku 
mentamanna, dr. Richard Beck, ritar mér 
fyrir skömmu: “Rétt nýlega flutti eg 
hundraðasta fyrirlestur minn um íslenzk 
efni og Island, siðan í ársbyrjun 1924. 
Þannig reyni eg að sýna þjóðrækni 
mína í verki.” Mér finst ekki með öllu 
óþarft að benda yður á slíka alúð, sem 
þessa, við útbreiðsluna á íslenzkum 
fræðum. 

* * * 

Auglýst hefir verið lögum samkvæmt, 
áætluð dagskrá. Tel eg það timatöf að 
fjölyrða hér um þau mál, er árum sam- 
an hafa verið höfuðmál þinga vorra, ná- 
lega jafn sjálfsögð viðfangsefni sem 
þingsköp og kosningar. I flestum þeirra 
er og viðhorf vort ákveðið, og kemur hér 
einkum til greina greiðasta leiðin til 
framkvæmda. 

Af föstum málum félagsins er tit- 
breiðslumálinu skipað i öndvegið. Er 
það eitt hið óskiljanlegasta í eðli Is- 
lendinga hér vestra, að þeir skuli ekki 
fylkja liði um hugsjón Þjóðræknisfélags- 
ins. tJtgjalda minni getur enginn félags- 
skapur verið. Og þeir, sem betur vita 
um framkvæmdir félagsstarfsins eða 
meira geta en starfsmenn liðinna ára, 
ættu að sýna trú sína í verkinu, ganga 
í félagið með umbætur sínar og áhuga 
sinn. Ef allir vilja vera Islendingar, ef 
sæmd er að því ættarnafni, ef heimferð- 
in sannfærði jafnvel þá, er öndvegin 




104 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


skipa — sem marga af öðrum þjóðflokk- 
um — um ágæti íslenzkrar menningar, 
hví þá að styðja hér ekki beinlínis að 
varðveizlu ættararfsins ? 

Vitanlega fór mikill hluti árs í heim- 
ferðar-undirbúning og til heimferðar- 
innar. Þá féll og yfir óvenjuleg óáran, 
svo að fátt af starfi manna hefir fært 
út kvíarnar. En undantekning mun það, 
að hinir yngri, er heimsóttu Island i 
sumar er leið, hafi ekki snúið hingað 
íslenzkari og þjóðræknari. Má vera að 
enn séu þeir ekki meðlimir félagsins. 
E!n í framtíðinni hlýtur ást þeirra til 
Islands að auka útbreiðslu félags vors 
og skilning á starfi þess. 

I útbreiðslu erindum vitjaði Jón J. 
Bíldfell i haust og vetur nokkurra bygða 
í nafni Þjóðræknisfélagsins. Ekki er mér 
fullkunnugt um árangur þeirra ferða. 
En þær heimsóknir veit eg að hafa aukið 
vinsældir félagsins. 

Deildir þess hafa ekki sent mér skýrsl- 
ur, nema ein þeirra, deildin “lsland” að 
Brown, Man. Þar hefir starfið enn geng- 
ið ágætlega, Islendingahópurinn þar ná- 
lega allur með starfinu, og hefir með- 
limum heldur fjölgað á árinu. En deild- 
irnar gera vafalaust þinginu grein fyrir 
högum sínum. 

I gegnum mínar hendur hafa á árinu 
milli 60 og 70 meðlima gengið í félagið. 

Á þingi í fyrra gat eg um málaleitun 
“Vísis” félags Islendinga í Chicago, um 
inngöngu í Þjóðræknisfélagið. Ekki gat 
þó orðið af þeirri einingu, því miður. 
Síðan er kunnugt um íslenzk lestrarfélög, 
er hafa í huga sameiningu við félag 
vort. Er slík sameining eðlileg og æski- 
leg. Verður það eitt af verkefnum þessa 
þings, að hjálpa þeirri stjórn, er fram- 
vegis fer með mál félagsins, að koma 
slíkri eining í framkvæmd, annaðhvort 
með lagaheimild eða þingsályktan. 

Fræðslumálið, annað höfuðmál vort, 
er ofið inn í alt vort starf. Sérstök 
kensla á sér stað, sem að undanförnu, 
á sviði sönglistarinnar. Islenzkukensla 
fer fram fyrir börn og unglinga i Winni- 
peg og Selkirk. I Selkirk taka þátt í 
þeim lærdómi 80—90 ungmenni. Auk 
þess hefi eg vikulega lesið íslenzku með 
smáhóp fullorðins fólks og kanadiskum 
æskumanni, er hjá mér var í fyrra. 


Fyrir helmferðarmálinu mun Heim- 
ferðarnefndin gera þinginu skil. Það á 
ekki við að eg fjölyrði um þá nefnd. En 
eg vona að þingið meti starf hennar, og 
kannist við, hve byrði sú er hún bar, 
var örðug viðfangs og hve vel leiðang- 
urinn heim tókst. 

Síðasti árgangur Tímaritsins, er á- 
reiðanlega aðal þrekvirki félags vors á 
árinu. Það er merkið, sem vér getum 
borið og bent á án kinnroða. 

Um bókasafn félagsins get eg þess, 
að um húsnæði fyrir það var samið við 
ölaf S. Thorgeirsson. Smám saman er 
það mál að færast í lag. Safninu bætast 
bækur, og í sumar var mér lofað af öt- 
ulum manni í opinberri stöðu, að hlynna 
að bókasafni félagsins með beinni lög- 
gjöf frá Alþingi. 

íþróttamálið, samvinnan við ísland og 
þátttaka í þjóðlegum sýningum hér 
vestra, ætti að koma til greina á þessu 
þingi, þótt eigi séu þau mál talin á aug- 
lýstri dagskrá. 

Forsætisráðherra Manitobafylkis, John 
Bracken, bauð forseta þátttöku í hátiða- 
ráðstöfun fylkisins. Þótti mér vel við 
eiga sú viðurkenning á þessum félags- 
skap Islendinga, af einum æðsta valds- 
manni þessa fylkis. I fjarveru minni 
gegndi varaforseti félagsins, séra Rún- 
ólfur Marteinsson, þeirri kvöð. Auk þess 
hefir varaforsetinn einatt gegnt fundar- 
stjórn í fjarveru minni, og ávalt hefir 
Jóns Bjamasonar skóli staðið oss opinn 
til fundarhalda. Fyrir slíkt er sjálfsagt 
að þakka. 

Samkvæmt ráðstöfun síðasta þings 
var félagið löggilt og lög þess prentuð 
á árinu. 

Að nýafstöðnu síðasta þingi, féll til 
jarðar merkur og ágætur starfsmaður 
félagsins, Halldór S. Bardal. Var hann 
um langt skeið embættismaður þess og 
á síðasta þingi gerður heiðursfélagi. Dó 
hann skömmu eftir þinglok og er því 
nafns hans hvergi getið i skrá heiðurs- 
félaga. Fól stjórnarnefndin mér að minn- 
ast fráfalls hans við nánustu ættingja 
hins látna, og gerði eg það með bréfi, 
dags. 27. marz síðastliðinn. 

Efalaust féllu frá á árinu fleiri félag- 
ar, þótt eigi sé unt að geta nafna þeirrá 
hér. En allra þeirra, er arfinum íslenzka 



ÁRSÞING 


105 


unnu, og safnast hafa til feðra sinna, 
er hér minst með þakklæti og náunga 
þeirra með hluttekningu. 

Taugin við ættjörðina er til muna 
treyst við hverja komu góðs og glæsi- 
legs manns hingað vestur. 1 fyrra var 
það fræðijöfurinn í hópi þeirra, sem 
eru á miðju aldursskeiði, Árni Pálsson. 
Nú er hér vestra á ferð meðal vor einn 
hinn ágætari meðal yngri söngvara lands- 
ins, Sigurður Skagfield, glæsilegur radd- 
maður, sem hertekið hefir hugi flestra, 
er hlýtt hafa á hann. 

TJm leið og við það er hreinskilnis- 
lega kannast, hve margt er ógert eða 
hálfgert í öllu starfi félagsins, þá er 
ekki ósanngjarnt að hera það í huga, að 
alt félagsstarfið er unnið i hjáverkum 
af mönnum, sem eru önnum kafnir við 
dagleg störf og háðir ýmsum vandlcvæð- 
um. Þeim er falin úrlausn vandamál- 
anna, framkvæmd þess alls, er gera 
þarf, og endurgjaldið einatt andúð og 
aðfinningar. Þrátt fyrir það ber að halda 
í horfinu ósleitilega og ugglaust. 

Þrátt fyrir drengilegan skoðanamun, 
sem er réttmætur á hverjum mannfundi, 
skulum vér allir af fremsta megni leit- 
ast við, að kærleikur vor til góðs máls 
og heilags feðraarfs, aftri öllum sundr- 
ungaröflum í sálum vorum, er sitjum 
þetta þing. Því tjónið af öllu sliku lend- 
ir ávalt, ekki á einstaklingum, heldur á 
félagsskapnum, sem vér allir viljum 
vinna sem mest gagn. 

Helzt vildi eg óska, að þing vor og 
samstarf alt mætti þroskast að vizku og 
umburðarlyndi, unz þing Þjóðræknisfé- 
lagsins yrði arfþegi hins forna Alþingis 
á Þingvöllum, — miðstöð mannvits, rétt- 
visi, íþrótta og alls andiegs atgervis 
meðal Islendinga vestan hafs. En til 
þess þarf þing að sitja lengur á rök- 
stólum og aðkomumenn og fulltrúar að 
eiga athvarf á þingstaðnum. 

Eitt á eg ósagt, sem eg mælist til að 
enginn misskilji, en tekið sé þó til 
greina: Eg er með öllu ófáanlegur til 
að lialda áfram sem forseti félagsins ár- 
ið, sem í hönd fer. En hvorki stafar 
þetta af hugarfarsbreyting hjá mér, né 
vanþakklæti til þjóðræknismanna, sem 
hafa um langt skeið sýnt mér traust. 
Eg er jafntrúaður á þörf og þýðingu 


þjóðræknisstarfsins nú sem í öndverðu. 

Á það hefir verið bent, hvers virði 
trúin er á ættjarðarást og þjóðrækni. 
Má í því efni vitna til Cromwells á 17. 
öld og Mahatma Gandhi í vorri samtíð. 
Trúi maðurinn, sem berst fyrir einhverju, 
fyllilega á málstað sinn, sé hann alveg 
viss um réttmæti og sannleik þess er- 
indis, er hann flytur, skoði hann sig í 
fylstu alvöru erindreka æðra valds og 
kraftar — þá sigrar hann. I því er fólg- 
ið það afl, er sigrað hefir í baráttu 
mannanna. Fyrir það hafa þjóðirnar 
sigrað og stórmál mannkynsins fengið 
framgang. 

Þá gengur maðurinn óskelfdur að 
verki. Þá telur hann enga fórn um skör 
fram. Þá er hann ekki lengur félagsleg- 
ur einstæðingur, þótt örðugt gangi og 
fylkingar þynnist um hríð. Hann seil- 
ist ekki eftir hásætinu og flýr ekki 
fangelsið. 

Þegar vér íslenzkir þjóðræknismenn 
eignumst þá trú, hvað snertir arfinn ís- 
lenzka, þá opnast augu annara og fé- 
lagsstarf vort hlýtur að sigra. 

“Sannleik veittu sjálfur lið, 
sjálfur þorðu að líða.” 

I þeim anda og með þeim orðum set 
eg þetta tólfta ársþing Þjóðræknisfé- 
lags tslendinga í Vesturheimi. 

pt. Winnipeg, Man., 25. febr.1931 

Jónas A. Sigurðsson. 

B. B. Olson bað þingheim að standa 
úr sætum sínum til þess að votta for- 
seta þakklæti sitt fyrir hið ítarlega er- 
indi. Urðu alilr fundarmenn við þeim 
tilmælum. 

B. B. Olson stakk upp á að forseti 
skipaði þrjá menn í kjörbréfanefnd. Ásg. 
Bjarnason studdi og var tillagan sam- 
þykt. Forseti skipaði þessa menn: O. S. 
Thorgeirsson, B. B. Olson og Bjarna Dal- 
man. 

B. B. Olson gerði tillögu um, að for- 
seti skipaði þriggja manna dagskrár- 
nefnd. Mrs. Byron studdi. Var till. sam- 
þykt. Forseti skipaði þessa menn: Áma 
Eggertsson, Jónas K. Jónasson og R. E. 
Kvaran: 


106 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


Eftir stutt fundarhlé, lagði dagskrár- 
nefndin fram svohljóðandi frumvarp: 

Dagskrárnefndin leggur til að þessari 
dagskrá verði fylgt á þinginu: 

Skýrslur embættismanna. 

tttbreiðslumál. 

Fræðslumál. 

Upptaka lestrarfélaga og annara 
skyldra stofnana. 

Iþróttamál. 

Skýrslur milliþinganefnda 

Heimfararmál. 

trtgáfa Tímaritsins. 

Bókasafnsmál. 

Kosning embættismanna kl. 2 e. h. 
síðasta daginn. 

Ný mál. 

Árni Eggertsson, 

J. K. Jónasson. 

Ragnar E. Kvaran. 

H. Gíslason lagði til og G. Friðriksson 
studdi, að nefndarálitið yrði samþykt. 
Till. samþykt í einu hljóði. 

Forseti las því næst bréf frá Falcon 
Athletic Association, er svo hljóðar: 

Winipeg, Febr. 23rd, 1931. 
Icelandic National League, 

Winnipeg, Man. 

Dear friends:— 

We the undersigned as members of the 
Falcon Athletic Association take the op- 
portunity of thanking you for your loyal 
support in the past. 

Our organization was never more alive 
with activity and enthusiasm than right 
now. We have had four team Hockey 
League going all winter, and our indoor 
sports are going good. 

Glima, Boxing, Wrestling and other 
Gymnastics are progressing. 

We have 200 members enrolled, of 
which 130 are fully paid up and active 
members. 

You people have made this possible 
for us to get this far, and we hope that 
you can see your way clear to help us 
carry on and get our club so strong 
with our Icelandic Canadians that they 
will want to belong to it. We want to 
give the boys a hockey cup and also 
one for baseball. 


This is the only organization of its 
kind in Canada, and we know you will 
assist us in our work. 

Thanking you again for your wonder- 
ful help in the past, 

We remain, 

Yours sincerely, 

W. D. Bjarnason, 

C. Thorlakson. 

H. Gíslason og R. E. Kvaran lögðu 
til að bréfinu væri vísað til væntanlegr- 
ar íþróttanefndar. Samþ. með öllum at- 
kvæðum. 

Ó. S. Thorgeirsson skýrði frá störfum 
kjörbréfanefndar. Gat hann þess að að- 
eins deildin Brúin í Selkirk, hefði sent 
fulltrúa með umboði. En væntanlega 
bættust fleiri við síðar á þinginu. Gæti 
nefndin þvi ekki lokið verki sínu að 
svo komnu. 

Árni Eggertsson las upp reikning fé- 
hirðis. 

ö. S. Thorgeirsson las reikning fjár- 
málaritara og skjalavarðar. 

B. B. Olson lagði til að forseti skip- 
aði fimm manna fjármálanefnd til þess 
að fara yfir skýrslumar og hafa með 
höndum fjármálahlið félagsmálanna á 
þinginu. B. Dalman studdi. Var till. sam- 
þykt. Forseti útnefndi þessa: Á. P. Jó- 
hannsson, Ingvar Gíslason, Kristján 
Benediktsson og Mr. F. Swanson. 

Á. P. Jóhannsson bað forseta að skipa 
annan en sig sem fyrsta eða formann 
nefndarinnar, með því að hann ætti 
ervitt sökum annríkis að sinna því 
verki.. 

B. B. Olson mæltist til þess við Á. P. 
J., að hann tæki þessi tilmæli aftur, 
með því að reynsla væri fengin fyrir 
því á fyrri þingum, hve mikið lið væri í 
honum við þetta nefndarstarf. Fór svo 
að iokum að A. P. J. tók aftur tilmælin. 

K. Benediktsson baðst undan kosningu. 
G. F. Friðriksson var skipaður í hans 
stað. 

Ptbreiðslumál voru tekin fyrir. R. E. 
Kvaran stakk upp á því, að forseti skip- 
aði fimm manna nefnd í það mál. B. B. 
Olson studdi. Till. samþ. Forseti til- 
nefndi: J. P. Sólmundsson, Hjálmar 



ÁRSÞING 


107 


Gíslason, ð. S. Thorgeirsson, Mrs. Ástu 
Eiríksson, Miss Hlaðgerði Kristjánsson. 
H. Gislason baðst undan nefndarstörfum 
sökum lasleika. Árni Eggertsson skipað- 
ur i hans stað. 

Fræðslumál voru þá tekin fyrir. Mrs. 
Jódís Sigurðsson las skýrslu frá kennur- 
um deildarinnar Frón í Winnipeg. Bar 
sú skýrsla með sér ágætan og mikils- 
verðan árangur af kenslustarfinu, en 
sökum þess að telja verður þetta fyrst 
og fremst mál deildarinnar, er sú skýrsla 
ekki tekin inn í þenna fundargerning. 

R. E. Kvaran gerði tillögu um að for- 
seti skipaði þriggja manna nefnd til þess 
að fjalla um fræðslumál. G. F. Friðriks- 
son studdi. Till. samþ. Forseti skipaði 
þessa þingmenn: J. J. Bíldfell, Rún. Mar- 
teinsson og Bergþór E. Johnson. 

Þegar hér var komið, var þinginu 
frestað til kl. 2 e. h. 

Fundur var settur samdægurs kl. 2 
e. h. Fundargerningur lesinn upp og sam- 
þyktur. 

Forseti bað ritara að lesa skýrslur 
þær, er borist hefðu frá deildum. Las 
hann eftirfarandi skýrslur: 

I. 

Þjóðræknisdeildin ísland við Brown, 
Man., hafði sex góða, vel sótta og skemti- 
lega fundi á síðastliðnu ári (1930), og 
gengur starfið yfirleitt mjög vel. 

Þann 15. marz þessa árs heimsótti oss 
góður gestur, hr. Árni Pálsson frá 
Reykjavík, og flutti sinn ágæta fyrir- 
lestur þá um kvöldið fyrir fullu húsi 
því flestir Islendingar í bygðinni sóttu 
þá samkomu og voru hrifnir af ræðu- 
manninum og erindi hans. 

Meðlimatala deildarinnar er 36 full- 
orðnir, 6 unglingar og 11 börn innan 14 
ára aldurs—alls 53. Embættismenn fyr- 
ir árið 1931, kosnir á ársfundi, sem hald- 
inn var í janúar 1931, voru: 

Forseti Sigurður Ólafsson. 

Ritari Miss Rannveig Gillis. 

Féhirðir Tryggvi Ó. Sigurðsson. 

Fjármálaritari Mrs. Th. J. Gíslason. 

Virðingarfylst, 

Thorsteinn J. Gíslason. 


H. 

Ársskýrsla 1930, deildin Brúin í Sel- 
kirk: 

Deild þessi telur nú 85 meðlimi, af 
þeim eru 78 fullorðnir, 4 unglingar og 
3 börn. 

10 fundir hafa verið haldnir á árinu. 
Mjög góðan áhuga hafa meðlimir sýnt 
i öllum málum viðkomandi íslenzku 
þjóðerni og íslenzkri tungu. 78 ungling- 
ar nutu tilsagnar í islenzkum söng und- 
ir stjórn hr. Björgvins Guðmundssonar, 
og virðist það starf hafa borið mjög 
góðan árangur. Einnig hefir séra Jónas 
A. Sigurðsson kent 12 unglingum ís- 
lenzku á hans eigin heimili, og þarf ekki 
að efast um árangur af því góða og veg- 
lega starfi hans. 

Nú í vetur hefir verið ráðinn kennari 
i íslenzku, og taka yfir 80 böm og 
unglingar þátt í þeirri kenslu. 

Samkvæmt skýrslu féhirðis hafa tekj- 
ur og útgjöld á árinu verið sem hér 


fylgir: 

Tekjur: 

1 sjóði frá fyrra ári .$ 47.80 

Iðgjöld borguð á árinu . 61.00 

Inntektir af 3 samkomum . 202.25 

Kenslustyrkur frá aðalfélaginu .... 50.00 

Aðrar inntektir . 2.05 

Alls .$363.30 

írtgjöld: 

Kostnaður í sambandi við söng- 

starf B. G.$171.00 

Meðlimagjöld send aðalfélaginu .... 35.00 

Styrkur til sjúks deildarmeðlims 25.00 
Kostnaður við skemtisamkomur 67.35 

Húsaleiga fyrir 3 mánuði . 18.00 

önnur útgjöld á árinu . 5.15 

Alls .$327.75 


Afgangs í sjóði 1. jan. 1931 .$ 41.55 


Th. S. Ttorsteinsson. 
Skrifari deildarinnar Brúin, Selkirk. 














108 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


III. 

Wynyard, Sask. 23. febr. 1931. 
Til ritara Þjóðræknisfélags 

Islendinga í Vesturheimi. 

Kæri herra! 

Þó þjóðræknisdeildin hér, Fjallkonan, 
hafi ekki að þessu sinni fulltrúa á þingi 
félagsins, þá langaði oss samt til þess 
að senda þinginu og félaginu kveðju og 
árnaðaróskir. Dauðamerki má það telj- 
ast, að deildin okkar skuli ekki hafa 
sent neinn á þingið í þetta sinn, og er 
þó fremur fjárhagserfiðleikum að kenna, 
bæði félagsins og einstaklinga, heldur 
en áhuga- og skeytingarleysi félaga 
fyrir störfum eða hag félagsins. Erum 
við að vona, að þetta verði bæði fyrsta 
og síðasta sinn, sem deildin okkar sendir 
engan á ársþingið. 

Allmikill hnekkir var það deildinni, 
að missa á þessu síðasta ári tvo af okk- 
ar ágætustu starfsmönnum burtu úr 
bygðinni. Voru það þeir prestarnir séra 
Carl J. Olson og Friðrik A. Friðriksson. 
Höfðu þeir haft á hendi tvö ábyrgðar- 
mestu störf deildarinnar, forseta- og 
skrifara-embættin, og höfðu ávalt reynst 
hinir samvinnuþýðustu og nýtustu fé- 
lagar. Var nú eðlilegt, að fremur dofn- 
aði yfir félaginu við burtför þeirra, en 
ekki dugði að leggja árar í bát. Hafði 
deildin ærið starf fyrir höndum, Hafði 
verið samþykt að hafa hér Islendinga- 
dag að vanda, og jafnvel þótt tilhlýði- 
legt að hafa hann með meiri hátíðar- 
brag en vanalega. Var þvi ráðist á að 
bjóða dr. J. T. M. Anderson, forsætis- 
ráðherra Saskatchewanfylkis, að heiðra 
okkur með nærveru sinni og ræðu. Tók 
hann því boði mjög góðmannlega, og 
kvað sér vera hin mesta ánægja að 
þiggja það. Fór það þó öðruvísi en ætl- 
að var. Kvöldið áður en íslendingadag- 
urinn skyldi haldinn, fengum við skeyti 
frá dr. Anderson þess efnis ,að vegna ó- 
fyrirsjáanlegra atvika, væri sér ómögu- 
legt að vera með okkur daginn eftir. 
Hafði hann verið kallaður það sama 
kvöld til Winnipeg, í mjög áriðandi er- 
indum. Þótti okkur það súrt í brotið — 
þó það bætti nokkuð úr skák, að hann 
bauð að senda í sinn stað hvern þann 


af ráðherrum sínum, sem við kysum. 
Þáðum við eðlilega það boð, og varð fyr- 
ir þvi vali Hon. Howard McConnell, 
sveitamálaráðherra fylkisins. Var gerður 
að erindi hans hinn bezti rómur, og var 
þetta í fyrsta sinn, sem ræða hefir ver- 
ið flutt á ensku á íslendingadag hér 
vestra, þau 22 ár, sem við höfum haldið 
hér upp á íslendingadag. 

Þegar manni verður á að líta til baka 
yfir þau 12 ár, sem deildin okkar hefir 
verið við lýði, verðum við að játa, að 
engin stórvirki liggja að baki okkar. Þó 
finst mér, að ekki hafi verið alveg til 
ónýtis unnið. Allmargir skemtilegir fund- 
ir hafa verið haldnir, allmargar opinber- 
ar samkomur, og mörg ánægjuleg sam- 
sæti hafa verið haldin. Hefir alt þetta 
haft menningarlegt gildi. 

Um tíma gekst deildin fyrir allmerk- 
um söngæfingum fyrir unglinga. Féll 
það niður vegna féleysis og vegna á- 
hugaleysis þeirra, sem börnin áttu. A 
nú deildin allstórt bókasafn. Ber í því 
efni að þakka Bókafélagi Kandahar-ís- 
lendinga fyrir rausn þá, er þeir sýndu 
deildinni hér, með því að gefa henni 
bókasafn sitt, eftir að það hætti störf- 
um. 

Fundi hefir deildin einu sinni á mán- 
uði. Eru þeir oft hinir ánægjulegustu og 
á kvenþjóðin eigi lítinn þátt í því, með 
því að hafa jafnan rausnarlegar veit- 
ingar. 

Hefir deildin nú á prjónunum, að efna 
til samkepni meðal barna og unglinga í 
íslenzkulestri og framsögn á svipaðan 
hátt og þið eruð að gera i Winnipeg. 
Vonumst við til að það geti orðið mikil 
vakning fyrir því menningargildi, sem 
íslenzk tunga hefir í sér fólgið. 

Vinsamlegast, 

Jón Jóhannsson, 
ritari Fjallkonunnar. 

IV. 

Þjóðræknisdeildin Harpa í Winnipeg- 
osis, Man., sendir Þjóðræknisfélaginu 
innilegar kveðjur ásamt meðfylgjandi 
skýrslu yfir störf sín árið 1930: 



ÁRSÞING 


3 lögmætir fundir voru haldnir á ár- 
inu. 

Aðal-ársfundur deildarinnar var hald- 
inn 14. apríl það ár. A þeim fundi fóru 
fram embættismannakosningar fyrir 
deildina, yfirskoðun fjárhags hennar fyr- 
ir 1929 og rædd og samþykt áætlun um 
störf þau, sem deildin hefði með höndum 
yfirstandandi ár. Þau mál eru þessi: að 
haldin yrði samkoma deildinni til arðs, 
og að 4 aðrar samkomur skyldu haldnar 
á árinu, íslenzk börn og unglingar látin 
mæla þar fram vísur og vers á íslenzku. 
Þetta var framkvæmt. 30—40 börn og 
unglingar hafa tekið þátt í svona fram- 
sögn og farist það yfirleitt vel. Deildin 
Harpa biður Þjóðræknisfélagið að taka 
viljann fyrir verkið. Hún er fátæk efna- 
lega og á óhægt með þau vikin, sem bezt 
myndi styðja að varanlegu íslenzku- 
námi, svo sem söngkenslu og lestri. 

Winnipegosis 23. febr. 1931. 

P\ Hjálmarsson ritari. 

V. 

Ársskýrsla deildarinnar Iðunn i Les- 
lie. Sask.: 

Fundir, 3. 

Samkomur: Ein arðberandi samkoma, 
ein úti-samkoma, ein útbreiðslusamkoma. 

Meðlimatala 34 (sem borgað hafa fyr- 
ir 1930.) 

H. Gíslason skrifari. 

VI. 

Hr. Carl Thorlaksson flutti munnlega 
skýrslu fyrir hönd deildarinnar Frón í 
Winnipeg, sem bar með sér að deildar- 
félagar voru 247, 1. febrúar 1931. Tekj- 
ur á starfsárinu námu $630.00. Var gerð 
grein fyrir starfi deildarinnar í heild 
sinni, kenslu, fundarhöldum, fyrirlestr- 
um o. s. frv. 

Var tekið við öllum þessum skýrslum, 
samkvæmt tillögu frá B. B. Olson og J. 
Húnfjörð. 

Upptaka lestrarfélaga og annara 
skyldra stofnana í félagið var tekin fyrir. 

J. J. Bíldfell tók til máls og reifaði 
málið. Benti hann á nauðsyn þess, að 
gerðar væru ráðstafanir til þess, að gera 


109 


slíkum félögum kleift að ganga í félag- 
ið, án þess að mikill kostnaður félli á 
þau. Hefðu komið fram tilmæli í þessa 
átt frá félögum, og væri nauðsynlegt að 
sinna þeim. Taldi hann hentugast að 
vísa málinu til þingnefndar. Gerði hann 
tiliögu um að forseti skipaði 3 manna 
nefnd í málið. J. Húnfjörð studdi og var 
tillagan samþykt. Forseti skipaði þessa 
menn: J. J. Bíldfell, A. P. Jóhannsson 
og J. Húnfjörð. 

Samvinna við ísland tekin fyrir. J. J. 
Bíldfell flutti skörulegt erindi um það, 
hve hugurinn til samvinnu við Island 
væri miklu sterkari nú en áður hefði 
verið. Heimförin hefði haft mikil áhrif 
í þessa átt. En hann kvaðst vænast þess 
að þetta mál yrði vandlega íhugað á 
þinginu. 

J. P. Sólmundsson talaði um áhrif Hud- 
sonsflóabrautarinnar á framtíð Islend- 
inga í álfunni. Var gerður ágætur róm- 
ur að máli hans. 

I nefndina voru skipaðir: Rögnv. Pét- 
ursson, W. Jóhannsson, Stefán Einarsson, 
Ásg. Bjarnason, Mrs. P. S. Pálsson. 

Árni Eggertsson notaði tækifærið, á 
meðan lítið hlé varð á fundarstörfum, 
til þess að minna menn á Selskinnu. 

íþróttamál tekin fyrir: 

Á. Bjarnason stakk upp á þriggja 
manna nefnd. Mrs. F. Swanson studdi. 
Samþ. Forseti skipaði í nefndina: Carl 
Thorlaksson, Gretti Jóhannsson, Davið- 
Björnsson. 

Heimfararnefndarmál tekið fyrir: 

J. J. Bíldfell flutti skýrslu sem forseti 
nefndarinnar, og vísaði að öðru leyti til 
skýrslu, sem út kæmi i Tímariti félags- 
ins. Skilagrein forseta var á þessa leið: 

Herra forseti! 

Vér meðlimir Heimfararnefndarinnar 
teljum það rétt, nú að vertíðarlokum, að 
gefa stutt yfirlit yfir starf nefndarinn- 
ar ,þó vitanlega ekki verði unt að fara 
ítarlega út í hvert atriði undirbúnings 
þess, sem nefndin hefir haft með hönd- 





110 


TÍMARIT Í>JCÆ)RÆKNISFBLAGS ÍSLENDINGA 


um, því til þess hefði þurft langan tíma 
og mikla þolinmæði. 

Eins og yður mun flestum kunnugt, þá 
var fimm manna nefnd kosin á þjóð- 
ræknisþinginu 1927, samkvæmt ósk und- 
irbúningsnefndar Alþingishátíðarinnar á 
Islandi og tillögu þriggja manna nefnd- 
ar, er stjómarnefnd Þjóðræknisfélags- 
ins fól úr sínum hópi, að athuga heim- 
fararmálið. 

Eg þarf ekki að fara mörgum orðum 
um verkefni það, sem fyrir þessari ný- 
kosnu nefnd lá, og þeim þrem mönnum, 
sem henni var leyft af þjóðræknisþinginu 
að bæta við sig. Það nægir að segja að 
verkefnið var mikið. Þjóðræknisþingið 
hafði fengið nefndinni $100 í peningum 
og afhent henni svo málið, til ákvæða, 
umsjónar og úrslita. 

Fyrsta verkefni nefndarinnar var að 
koma sér niður á mennina þrjá, sem hún 
hafði leyfi til að bæta við sig. Sá fyrsti 
af þeim til að taka sæti í nefndinni, var 
Hon. Thomas H. Johnson. Því miður 
naut hans ekki lengi að í nefndinni, því 
hann lézt, eins og kunnugt er, 20. mai 
1927. Voru þá valdir þeir J. T. Thorson, 
séra J. A. Sigurðsson og Guðm. Gríms- 
son dómari. 

Eftir að nefndin var fullskipuð, tók 
hún til starfa fyrir alvöru. Verkefnið, 
sem framundan henni lá, var mikið, þvi 
hún leit svo á, að það væri í hennar 
verkahring, að gera ferðina sem aðgengi- 
legasta, til þess að sem flestir gætu tek- 
ið þátt í henni og heimsótt ættlandið á 
hinni tilkomumiklu hátíð þess. 

Fyrirkomulagið, sem nefndin kom sér 
niður á við undirbúning þessa máls, var 
að ná sambandi við allar aðalbygðir Is- 
lendinga, og fá þar kosnar nefndir, sem 
stæðu svo í sambandi og ynnu með aðal- 
nefndinni í Winnipeg, og tókst þetta 
þegar í byrjun vonum fremur. Nefnd- 
inni í Winnipeg var einnig Ijóst þegar 
í byrjun, að óhugsanlegt væri að vinna 
verk það, sem þurfti að vinna og koma 
í framkvæmd, án mikils fjár. Spursmál- 
ið var því: Hvar átti fé það að fást? 

. Þrír vegir virtust liggja opnastir. — 
Hinn fyrsti ,að leita almennra samskota 
á meðal Vestur-lslendinga. Annar, að 
nefndarmenn og aðrir, er góðfúslega 


vildu styrkja þetta mál, legðu fram þetta 
fé. Hinn þriðji, og sá sem nefndin tók, 
var að sækja um veitingu frá stjórnum 
Manitoba- og Saskatchewanfylkja, og ef 
þyrfti, frá ríkisstjórninni. Var þessi að- 
ferð valin, eins og yður öllum er nú 
kunnugt, og nefndin skýrði frá í skýrslu 
sinni á þjóðræknisþinginu 1928, og það 
samþykti mótmælalaust. 

Eins og yður er öllum kunnugt, þá 
urðu Vestur-lslendingar ekki á eitt sátt- 
ir, að því er þessa fjársöfnunaraðferð 
nefndarinnar snerti. Álitu sumir, að al- 
menningsfé ætti ekki að notast til und- 
irbúnings slíkrar ferðar, og féllust held- 
ur ekki á, að fé, sem neinu næmi, þyrfti 
til undirbúnings ferðarinnar, og ef þess 
þyrfti með, þá gætu Islendingar sjálfir 
lagt það fram. Um þenna meiningarmun, 
sem síðar verður minst á að nokkru, 
skal hér ekki deilt, aðeins tekið fram, 
hvað fyrir nefndinni vakti. Heimfarar- 
nefndin áleit að nauðsynlegt væri að 
setja á stofn skrifstofu í Winnipeg, sem 
þeir, er heim ætluðu, gætu snúið sér til 
um allar upplýsingar, eins og síðar kom 
á daginn, að óhjákvæmilegt var. Henni 
var Ijóst, að hjá ferðum til ýmissa bygð- 
arlaga, sem Islendingar búa í víðsvegar 
um álfuna, varð ekki komist. 1 þriðja 
lagi, fanst nefndinni, að lúðrasveit úr 
hópi Vestur-Islendinga ætti að vera með 
í för þessari, en slíku var ekki unt að 
koma í framkvæmd nema með miklu fé. 
Og síðast langaði nefndina til að list- 
rænt fólk hér vestra, sem á einn eða 
annan hátt hefðu skarað fram úr og 
gæti orðið Islendingum í heild til sóma, 
þyrfti ekki að sitja heima, þó það hefði 
ekki alveg nóg til fararinnar. Og síðast 
en ekki sízt, vildi hún stuðla að því eft- 
ir megni, að kynna íslenzku þjóðina út 
á við, á þann hátt, að meiri áherzla 
væri lögð á menningargildi hennar, en 
það sem venjulegar auglýsingar draga 
fram, er flestar eru samdar í hagsmuna- 
skyni til arðs fyrir ýmiskonar fyrirtæki, 
sem spretta upp við slík tækifæri. 

Með þessi verkefni í huga, fór nefnd- 
in þess á leit við Þjóðræknisfélagið, á 
þingi þess árið 1928, að það veitti henrn 
heimild til að bæta við sig starfsmönn- 
um eftir þörfum, og var sú bón veitt. 
Einnig kaus þingið þá í nefndina dr. Sig. 




ÁRSÞING 


111 


Júl. Jóhannesson. Áttu þá sæti í nefnd- 
inni auk hans, þeir J. J. Bildfell, for- 
maður, Jakob Kristjánsson skrifari, séra 
Rögnv. Pétursson gjaldkeri, Árni Egg- 
ertsson, Ásm. P. Jóhannsson, Joseph T. 
Thorson, séra Jónas A. Sigurðsson og 
Guðmundur Grimsson dómari. En bætt 
var við: W. H. Paulson þingmanni frá 
Leslie, Gunnari B. Björnssyni fyrrum 
ritstjóra, og síðar þeim séra Ragnari 
E. Kvaran og Sigfúsi Halldórs frá Höfn- 
um ritstjóra. 

Nefndin hélt nú áfram starfi sinu við 
að auka og efla samböndin við hinar 
dreifðu bygðir Islendinga, og einkum þó 
við að ná sem haganlegustum farkosti 
fyrir væntanlega heimfarendur, hjá 
flutninga- og eimskipafélögum. Áður 
hafði nefndin fengið ákveðið loforð hjá 
Sameinaða gufuskipafélaginu, um að 
fargjaldið skyldi ekki verða hærra en 
$172.00 fram og til baka frá Montreal. 
En nefndin var ekki ánægð með það. 
Henni fanst að taxti sá, er ákveðinn var 
á milli Canada og Bretlands, ætti að 
gilda til Islands í þetta skifti, en far- 
taxti sá nam $150.00 báðar leiðir frá 
Montreal. Félögin, sem nefndin átti við 
um þetta, féllust á, að krafa sú væri 
sanngjörn, þar eð vegalengdin til íslands 
frá Montreal væri styttri en frá Mont- 
real til Liverpool á Englandi. En á 
meðan á þeim samningstilraunum stóð, 
voru hafin opinber mótmæli gegn stefnu 
nefndarinnar í fjármálunum, og enda í 
sambandi við stefnu og gerðir hennar i 
fleiri málum. 

Breyttist nú aðstaða öll i málinu. Það 
var ekki lengur sameiginlegt mál allra 
Vestur-Islendinga, heldur kappsmál vissra 
manna eða málsaðila, að skipuleggja för- 
ina á annan hátt en Heimfararnefndin 
hafði ákveðið. Skifti það fólki i flokka. 
Mér dettur ekki í hug að fara að rifja 
þá raunasögu upp hér, né heldur að færa 
fram rök eða ástæður fyrir því, að all- 
ar sameiningartilraunir urðu að engu, 
og þar af leiðandi gerði sameiginlegt 
ferðalag ómögulegt, það alt er mönnum 
i fersku minni. En á áhrifin, sem sú 
andstaða hafði, á verk og verkahring 
Heimfararnefndar, verð eg að minnast 
með nokkrum orðum. 


Fyrst. — Hún skifti Islendingum í tvo 
andstæða flokka, sem báðir höfðu sama 
takmark, en greindi á um aðferð til 
að ná því takmarki. 

Annað. — Þetta skifti heimfarendum, 
svo að kapps og orku þurfti að neyta til 
að efla hópana, sem aftur krafðist ferða- 
laga og kostnaðar, sem þeim er ávalt 
samfara. 

Þriðja. — Það veikti áhrif beggja 
málsaðila til hagkvæmra farsamninga, 
og ekki sízt eftir að andstæðingar nefnd- 
arinnar höfðu samið við flutningafélag 
um flutninginn á heimfarendum þeim, er 
í þeirra hópi yrðu, þá urðu allar samn- 
ingatilraunir að engu, því öll hin stærri 
eimskipafélög tiiheyra hinu svokallaða 
North Atlantic Conference (Norður-At- 
lantshafssambandinu), sem öllu ræður 
um slíka kosti og lætur eitt yfir alla 
ganga, og það eina er, að sá hæsti far- 
taxti, sem sambandið getur innheimt, 
skuli standa. 

Þegar þannig var komið, sömdum við 
Heimfararnefndarmenn við C. P. R. fé- 
lagið upp á sama taxta og Sameinaða 
félagið gekk inn á að veita 1927 — hinn 
svonefnda Kaupmannahafnartaxta, eða 
$172.00 frá Montreal til Reykjavikur og 
til baka aftur á 3. farrými. Um niður- 
sett far á öðrum farrýmum var ekki að 
ræða. Eitt atriðið í samningum þeim, er 
nefndin gerði við C. P. R., var það að 
hún skyldi verða aðnjótandi fyrir hönd 
þeirra, sem á hennar vegum færu heim, 
vanalegra sölulauna, á eimskipafarbréf- 
um þeim, er Islandsförum yrðu seld, en 
það eru $12.00 á fullu farbréfi — far- 
bréfi fram og til baka á þriðja flokks 
farrými, og 5 prósent á fyrsta flokks 
farrými, og voru það, eins og nú var 
komið málum, aðaltekjur nefndarinnar, 
en eigi innheimtanlegar fyr en ferðin 
var hafin, auk $5000.00 tillags frá stjórn- 
unum i Saskatchewan og Manitoba. 

Þótt samningar væru þannig ákveðn- 
ir við flutningafélagiðj var heimfarar- 
nefndin ekki laus við allan vanda í því 
sambandi. Einlægar . snurður voru að 
falla á, nálega fram- á síðustu stundu 
áður en farið var, sem kröfðust úrlausn- 
ar, og varð nefndin að senda erindreka 



112 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


alla leið austur til Montreal i því sam- 
bandi, hvað eftir annað, sem olli bæði 
kostnaði og tímaeyðslu. Einnig geröi 
aðstaðan hér vestra það óumflýjanlegt 
fyrir nefndina að senda umboðsmenn 
alla leið til Islands, til þess að sjá þeim 
er á hennar vegum færu heim, fyrir gist- 
ingu og beina. Til þeirrar farar voru 
valdir þeir J. J. Bíldfell, formaður nefnd- 
arinnar, og séra Rögnv. Pétursson, fé- 
hirðir. Um samninga þá, er þeir gerðu 
heima, er yður öllum kunnugt, og þá vel- 
vild er hlutaðeigendur á íslandi sýndu 
þeim í hvívetna. Síðar fóru þeir séra 
Rögnvaldur og Á. P. Jóhannsson heim 
til þess að annast um frekari undirbún- 
ing, og sjá um, að alt yrði til reiðu er 
hátiðagestirnir kæmu, og eiga þeir þakk- 
ir skilið fyrir hið mikla verk, er þeir 
leystu þar af hendi. Það er ekki auðvelt 
að gera sér í fljótu bragði grein fyrir 
þvi feykilega starfi, er þessir menn urðu 
að leysa af hendi á tiltölulega stuttum 
tíma. Þeir þurftu að sjá um innkaup á 
húsmunum í spítalann, sem stjórnin á 
tslandi hafði lánað Heimfararnefndinni 
til afnota á meðan gestir þeir, sem há- 
tíðina sóttu á hennar vegum, dvöldu á 
Islandi. Um flutning á þeim frá Skot- 
landi til Islands, og frá höfninni og í 
spítalann. Þeir þurftu að sjá um smíði á 
ýmsum munum, er nota þurfti í spítalan- 
um, en sem ekki voru með i kaupunum, 
svo sem fatatrjám til að hengja á föt 
og fleira. Þeir þurftu að ráða vinnufólk 
á spitalann, útvega fólki vistir til mál- 
tiða, og semja um alt þeim að lútandi. 
Sjá um að bílar væru til að flytja fóik 
það, sem á vegum Heimfararnefndarinn- 
ar kom, á milli Reykjavíkur og Þing- 
valla, á hverjum morgni og hverju 
kvöldi. Þeir þurftu að sjá um máltíðir 
á Þingvöllum fyrir allan hópinn, og þeir 
þurftu að sjá um ótal margt fleira, er 
hér yrði of langt mál upp að telja. 

Eins og menn sjálfsagt muna, þá var 
áætlaður kostnaður við tveggja vikna 
veru hátíðargesta heima, $52.80 fyrir 
manninn, með því að viss tala manna 
fengist til vistar i spítalanum. En þó að 
hópur sá, er á vegum Heimfararnefnd- 
arinnar fór, væri nógu stór til þess að 
fullnægja þeirri tölu, þá fór nú samt svo 
að fjöldi manna þáði boð vina og vanda- 


manna í Reykjavík, að dvelja hjá þeim 
meðan þeir stæðu við á Islandi, svo að 
tala þeirra, sem á spítalanum dvöldu, 
nægði ekki til að bera kostnað þann, 
sem nefndin hafði lagt út í, í sambandi 
við undirbúninginn, og varð nefndin því 
að taka til peninga þeirra, er inn höfðu 
komið í sölulaun á eimskipafar-bréf- 
um, og sem nefndin hafði opinber- 
lega tilkynt, að notaðir yrðu í þágu 
heimfarenda. Síðar voru allir þessir 
reikningar og málavextir lagðir fyrir 
fund, er haldinn var á skipinu Minne- 
dosa á vesturleið af heimfarendum, og 
gerðir nefndarinnar samþyktar í einu 
hljóði. Annars hljóðar fundargerðin frá 
þeim fundi á þessa leið: 

“Þann 6. ágúst 1930, kl. 2.30 e. h., 
héldu íslenzkir farþegar á S.S. Minedosa 
fund. Fundarstjóri var kosinn Mr. J. J. 
Bíldfell og ritari séra Guðm. Árnason. 

Fundarstjóri skýrði frá, að fundurinn 
væri boðaður samkvæmt gefnu loforði 
Heimfararnefndar Þjóðræknisfélagsins, 
til þess að ráðstafa umboðslaununum, er 
veitt væri Heimfararnefndinni á fargjöld- 
um heimfarenda. Einnig skýrði hann frá, 
að nefndin hefði gert ráð fyrir, að 250 
manns af þeim, er heim fóru á hennar 
vegum, gistu í Landsspítalanum, og að 
sá gestafjöldi hefði verið nauðsynlegur 
til að greiða allan kostnað í sambandi 
við veru vestur-íslenzkra gesta þar. En 
nú hefði svo farið, að aðeins 121 hefðu 
fengið gistingu þar. Kvað hann því 
nefndina hafa notað sölulaun sín af far- 
bréfunum að mestu leyti til þess að 
greiða það, sem á vantaði. 

Mr. A. P. Jóhannsson gerði grein fyrir 
kostnaðinum og fyrirhöfn sinni og ann- 
ara meðnefndarmanna sinna. Kvað hann 
rúm, rúmfatnað, stóla og annað fleira 
hafa verið keypt fyrir 250 manns, og 
auk þess hefði nefndin orðið að borga 
leigu fyrir borðbúnað, láta búa til hengl- 
tré fyrir fatnað og gjalda starfskonum 
í spítalanum kaup. Sagði hann greini- 
lega frá undirbúningsstarfi sínu og séra 
Rögnvaldar Péturssonar í Reykjavík, og 
að þeim hefði komið saman um að af- 
henda landsstjórninni á Islandi muni þá f 
sem notaðir voru í spítalanum og nefnd- 
in hefði keypt, einkum þar sem stjórnin 


ÁRSÞING 


113 


hefði leyft innflutning á þeim tollfrítt. 
Sum rúmin sagði hann að væri nú þegar 
farið að nota í skólanum á Laugavatni. 

Séra Jónas A. Sigurðsson kvaðst vilja 
bæta því við, að jafnframt fjármálahlið- 
inni væri önnur til, er að endurminning- 
unum lyti, er yrði aldrei fullborguð. Spít- 
alavistin hefði verið trygging gegn því, 
að nokkur hefði þurft að vera húsnæð- 
islaus. Sagðist hann vona, að öll misklíð 
legðist nú niður, og skoraði á þá, sem 
viðstaddir voru, og eigi væru meðlimir 
Þjóðræknisfélagsins, að ganga í það. 

.Næst tók til máls Mr. Þorgils Ás- 
mundsson. Kvaðst hann standa í þakk- 
lætisskuld við íslenzku þjóðina, fyrir við- 
tökurnar heima, og Heimfararnefndina, 
fyrir undirbúningsstarf hennar. Kvaðst 
hann vilja bjóða nefndinni sinn skerf af 
afslættinum, til hvers sem hún vildi 
nota hann. 

Mr. Christian Siverts bar fram tillögu 
þess efnis, að fundurinn votti Heimfar- 
arnefndinni þakklæti sitt og traust, og 
að aðgerðir nefndarinnar viðvíkjandi 
kaupum á húsgögnum til afnota fyrir 
Vestur-lslendinga í Landsspítalanum, og 
útgjöldum í sambandi við það, séu sam- 
þyktar. Tillagan var studd af Þorgilsi 
Ásmundssyni og samþykt í einu hljóði. 

Mr. Sigmundur Laxdal talaði nokkur 
orð um starf Heimfararnefndarinnar, og 
lauk lofsorði á það. Lagði hann til að 
nefndinni væri gefin fuil heimild til að 
nota afsláttinn eins og henni þóknaðist 
og þætti með þurfa. 

Mr. Árni Eggertsson studdi tillöguna 
og gaf um leið nokkrar skýringar við- 
víkjandi sölulaunum og lagaákvæðum 
í sambandi við þau. 

Mr. Þorsteinn Gíslason las og einnig 
tillögu, sem var sama efnis og tillaga 
Laxdals. 

Var svo gengið til atkvæða um tillögu 
Laxdals og Á. Eggertssonar og var hún 
samþykt í einu hljóði. 

Gerði þá Sigm. Laxdal tillögu, sem 
var studd af séra Jónasi A. Sigurðssyni, 
um að fundi væri slitið, og var hún 
samþykt. 

Fundi slitið. 

Guðm. Arnason, 

ritari. 


Um kostnaðinn í sambandi yið veru 
hátíðagesta þeirra, er á vegum heim- 
fararnefndarinnar fóru á hátíðina, get 
eg verið fáorður, því féhirðir nefndar- 
innar leggur fram itarlega skýrslu um 
útgjöld og tekjur nefndarinnar. Það er 
nóg fyrir mig að segja aðeins frá aðal- 
útgjaldaupphæðinni á Islandi, sem nam 
$9,046.31, og þess að þegar við fórum, 
voru allir húsmunirnir, þeir sem keyptir 
höfðu verið í spítalann, afhentir stjórn 
íslands að gjöf og nam sú upphæð 
$4,500.40. 

Um starf nefndarinnar hér vestra 
eftir að heimfararmálið klofnaði, er það 
að segja að hún hélt áfram stefnu 
sinni og starfi eins og ekkert hefði i 
skorist, enda var engin ástæða til 
breytinga frá hennar sjónarmiði. Aðal- 
augnamið hennar frá byrjun var að gera 
ferðina sem veglegasta, og þeirri stefnu 
hélt hún út í gegn. En klofningurinn 
gerði verkið erfiðara og dýrara eins og 
bent hefir verið á. Ferðalög í fjarliggj- 
andi bygðir urðu nefndarmenn að takast 
á hendur, til þess að halda samböndum 
og eyða misskilningi, sem tiðum vill 
eiga sér stað, ekki sízt þar sem við 
keppinauta er að etja, eins og hér átti 
sér stað. En aðalatriðið er, að árangur- 
inn af starfinu varð sæmilegur, þvi hóp- 
urinn ,sem heim fór á vegum Heimfarar- 
nefndarinnar, var undir kringumstæðun- 
um, mjög myndarlegur, um 368 manns. 

Um ferðina heim, viðtökurnar x Reykja- 
vík, hátíðina og kveðjur, er haldið var 
vestur aftur, tala eg ekki hér, heldur vísa 
til ritgerðar um það efni í þessa árs 
Tímarit félagsins, þar sem all ítarlega er 
frá því skýrt. 

Eins og féhirðir nefndarinnar mun 
skýra frá, þá er ekki hægt fyrir nefndina 
að gefa fullnaðarreikningsskil á þessu 
þingi, það eru enn ókláraðar smásakir 
við C. P. R. félagið og eins ólokið út- 
gjöldum í nokkrum tilfellum. En i öll- 
um aðalatriðum er reikningum lokið, og 
þeir yfirskoðaðir. Dálítinn afgang kem- 
ur nefndin til að hafa með höndum, eftir 
að öllum útgjöldum er lokið, og hefir hún 
ákveðið að þeim afgangi skuli varið sem 
hér segir, eftir að þjóðræknisfélaginu er 
greitt til baka hvert cent, sem það hefir 
látið nefndinni í té. 


114 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


Afgangur sá, sem kann að verða eftir 
að öllum útgjöldum i sambandi við ferð- 
ina er lokið, skal lagður i sjóð (endow- 
ment fund), sem standi í sambandi við 
háskóla Islands, en í ábyrgð Ísland3 
stjórnar, og sé vöxtunum af þeim sjóði 
varið til að rannsaka og rita um áhrif 
íslenzkra bókmenta á bókmentastarf og 
lífsskoðanir annara þjóða, og hefir nefnd- 
in kosið fjóra menn til að semja skipu- 
lagsskrá fyrir sjóð þenna. I nefnd þeirri 
eru: dr. R. Pétursson, dr. J. T. Thorson, 
séra Ragnar E. Kvaran og J. J. Bíldfell. 


Að síðustu vil eg þakka meðnefndar- 
mönnum mínum fvrir ágæta samvinnu, 
staðfestu og ósérplægni í starfi sínu, sem 
oft hefir verið erfitt og ergjandi, og svo 
öllum þeim, fjær og nær, sem stutt hafa 
Heimfararnefndina, og stuðlað að því, að 
verk hennar næði fram að ganga. 

Wpg. 25. febr., 1931. 

J. J. Bíldfell, 

Forseti Heimfararnefndar 
Þjóðræknisfélagsins. 


Þá flutti dr. Rögnvaldur Pétursson fjármálaskýrslu nefndarinnar ,og eru þetta 
höfuðatriði þeirrar skilagreinar: 

Fjármálaskýrsla Heimfararnefndar Þjóðræknisfélagsins. 

A. INNTEKTIR: 


Marz 1927, Þjóðræknisfélagið—veiting . $ 100.00 

1928—29. Saskatchewan stjórnin .. 3,000.00 

Apríl 1930, Manitobastjórnin . 2,000.00 

Marz 1929. Þióðræknisfélagið—lán . 100.00 

Canadian Pacific Railways (umboðslaun) .. .. 3,900.47 

Fæði op- húsnæði gesta í Reykjavík . 6,291.85 

Tjaldaleiga, kr. 850.00 á 4.45; Farþegaflutningur, kr. 2630; 

Kaffisala á Spítalanum, kr. 375.00 . 866.29 

Tvenn rúmstæði seld . 44.00 

Bankavextir . 126.57 

Des. 1930: Endurgreitt H.B.C. per Á. Eggertsson, fyrir flögg, veifur o.s.frv. 100.00 


20. febrúar 1931, samtals ....$16,529.18 


Winnipeg, Man., 20. febrúar, 1931. 

Við undirritaðir höfum yfirskoðað hér meðfylgjandi reikninga og álítum þá 
réttile'’a sýna hag nefndarinnar, eftir skjölum, sem við yfirskoðuðum og þar að 
lútandi upplýsingum. 

(undirritaðir) T. E. THORSTEINSON, P. S. PALSSON, 

Yfirskoðendur. 


B. OTGJÖLD: 

a. t)tl>organir í Winnipeg:— 

Prentun, ritföng o. s. frv.$ 209.21 

Land- og sjósímagjöld . 115.17 

Talsímagjöld . 16.33 

Leiga, akstur, veizla haldin Vilhj. Stefánssyni o. s. frv. 363.20 

Greitt Þjóðræknisfélaginu, lán etc. 280.65 

Ferðakostnaður, fundahöld o. fl. 2,263.05 

Þýðingar og vélritun ritgerða frá Islandi .. 388.37 

Minningargjafir til Islands . 629.50 


b. t>tl)organir á Skotlandi:— 

Húsbúnaður, £913.6.10 .$ 4,475.40 

c. Dtborganir á Islandi:— 

Prentun, pappír, o. s. frv.kr. 497.80 

Flutningur . 403.95 

Efni og leiga á stólum . 760.44 

Vinnulaun . 2,321.72 

Ritlaun . 225.00 





























ÁRSÞING 


115 


Fæði . 

Farþegaflutningur ... 

Matvara . 

Endurgreiðsla til gesta 


kr. 20,229.32 $4,545.91 

.$ 4,265.40 

.. 4,475.40 

. 4,545.91 


$13,286.79 

Peningar á bönkum .j 3,202.25 

Peningar bjá féhirði . 40.14 


$16,529.18 


Ctborganir Alls:— 

a) 1 Winnipeg 

b) A Skotlandi 

c) A Islandi .... 


6,640.41 

5,710.00 

2.198.50 

1.471.50 


Winnipeg, Man., 20. febr. 1931. 

Við undirritaðir höfum skoðað hér meðfylgjandi reikninga og álítum þá 
réttilega sýna hag nefndarinnar, eftir þeim skjölum, sem við yfirskoðuðum og þar 
að Iútandi upplýsingum. 

(undirritaðir) T. E. THORSTEINSON, P. S. PALSSON, 

Yfirskoðendur. 


J. P. Sólmundsson gat þess, í tillefni af 
nefndinni, er kosin hafði verið innau 
Heimfararnefndarinnar til þess að ganga 
frá skipulagsskrá hins væntanlega sjóðs, 
að sér fyndist betur fara á því að aðal- 
nefndin væri þar öll að verki. Ritari 
Heimfararnefndarinnar (R. E. K.) skýrði 
í því sambandi, að nefndin mundi öll 
skrifa undir afhendingarskjalið, en þess- 
um fjórum mönnum væri einungis ætlað 
að sjá um orðalag skipulagskráarinnar. 
Lét ræðumaður sér það vel líka og gerði 
að lokum tillögu um, að Heimfarar- 
nefndinni væri falið að halda áfram 
störfum, þar til öllum málum væri lokið, 
er komið hefðu inn fyrir hennar verka- 
hring. G. F. Friðriksson studdi tillög- 
una, og var hún samþykt einróma. 

J. S. Gillis gat þess, að honum hefði 
fundist þarflaust að senda menn til Xs- 
lands til undirbúnings komu manna. 

Dr. Rögnvaldur Pétursson svaraði þess- 
ari athugasemd, og færði rök fyrir nauð- 
syn þessarar ráðstafanar. 

Mrs. F. Swanson mintist á þau stór- 
kostlegu hlunnindi, er ferðafólkið hefði 
haft af handleiðslu nefndarmanna á 
ferðalaginu. 

B. B. Olson þakkaði nefndinni fyrir 
ósérplægni hennar og mikla verk. Mælt- 
ist hann til þess að þingheimur léti í ljós 
þakklæti sitt. Var það gert á þann 
hátt, að allir risu úr sætum sinum. 


Sýningarnefndarmál var því næst tekið 
fyrir. 

Frú ölína Pálsson flutti eftirfarandi 
skýrslu: 

Skýrsla sýningamefndar. 

Nefnd þessi var kosin á síðasta þingi 
Þjóðræknisfélagsins til þess að vinna að 
undirbúningi í þátttöku Islendinga vestan 
hafs í alþjóðasýningu á heimilisiðnaði, er 
fram fer í Chicago 1933. Nefndin telur 
mjög mikils vert að þessi þátttaka verði 
ekki látin niður falla. En um starf frá 
hennar hálfu hefir ekki verið að ræða, 
sérstaklega fyrir þá sök, að oddviti 
nefndarinnar, hr. Sigfús Halldórs frá 
Höfnum, fluttist á síðastliðnu sumri 
heim til Xslands, sumir aðrir nefndar- 
menn búsettir utan bæjar og samstarf 
því örðugt. Vér teljum það mjög æski- 
legt að undirbúningsstarfi sé haldið á- 
fram, Nefndinni hefir komið saman um, 
að heppilegast verði að komast í sam- 
band við öll íslenzk kvenfélög, bæði í 
Winnipeg og út um sveitir, og leitast við 
að fá hjálp þeirra og samvinnu. 

Sömuleiðis væri æskilegt að komast i 
samband við Heimilisiðnaðarfélag Xslands 
og fá stuðning frá því í þessu máli. 

Winnipeg, 25. febr., 1931. 

ölína Pálsson 
Jónína Kristjánsson 











116 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


Guðrún H. Johnson 
Ragnheiður Davíðsson 
Dóróthea Pétursson 

Þess var getið í framsögninni, að allir 
er í nefndinni hefðu átt sæti, hefðu ekki 
getað skrifað undir, sökum þess, að sumir 
væru utan bæjar. 

Rögnv. Pétursson gerði tillögu um, að 
forseti skipaði þriggja manna þing- 
nefnd. R. E. Kvaran studdi. Samþykt. 
Forseti skipaði Kristján Bjarnason, S. 
D. B. Stefánsson og Mrs. Guðrúnu H. 
Johnson. 

Xímaritsmál tekið fyrir. Sig. Vilhjálms- 
son gerði tillögu, er R. E. Kvaran studdi, 
um fimm manna þingnefnd, er forseti 
skipaði. Samþ. Forseti skipaði þessa: 
Árna Eggertsson, Ingvar Gíslason, B. 
Davíðsson, J. S. Gillis, Sigurbjörgu 
Johnson. 

Bókasafnsmál tekið fyrir. R. E. Kvar- 
an og Sig. Vilhjálmsson gerðu tillögu 
um þriggja manna þingnefnd. Samþykt. 
Forseti skipaði Ó. S. Thorgeirsson, Á. 
Sædal og Jódísi Sigurðsson í nefndina. 

Forseti las upp bréf frá forseta fé- 
lagsins Vínlandsblóm, þar sem kvartað 
er yfir því, að Free Press hafi skýrt 
ranglega frá skógræktarmálum í sam- 
bandi við síðasta ársþing Þjóðræknisfé- 
lagsins. Mæltist hann til í bréfinu, að 
forseti þjóðræknisfélagsins leiðrétti nú 
það mishermi. 

Forseti gat þess, að sér fyndist ekki 
ástæða til leiðréttingar, og tók Árni 
Eggertsson í sama streng. 

Fundi var frestað til kl. 8 síðdegis. 

* * * 

Fundur var settur kl. 8 að kvöldi og 
var það skemtifundur, ágætlega sóttur. 

Samkepni fór fram meðal 6 ung- 
menna, er öll höfðu áður hlotið silfur- 
pening fyrir íslenzka framsögn, um 
gullpening Þjóðræknisfélagsins. Hlaut 
Friðrik Kristjánsson verðlaunin fyrir 
prýðilegan flutning. Dómarar voru Miss 
Aðalbjörg Johnson, dr. Sig. Júl. Jóhann- 
esson og Mr. Friðrik Swanson. 

Mr. R. H. Ragnar spilaði á píanó og 


Mrs. Hope söng, bæði við ágætan orð- 
stír. Forseti séra Jónas A. Sigurðsson 
flutti kvæði um Skagafjörð, og séra Jó- 
hann Bjarnason flutti snjalla ræðu um 
metnað þjóða. 

* * * 

Starfsfundur var settur kl. 10 f. h. 
26. febr. Fundargerningur lesinn og sam- 
þyktur. 

Kjörbréfanefndin lagði fram eftirfar- 
andi skýrslu: 

Herra forseti! 

Kjörbréfanefndin hefir að líkindum 
lokið störfum sínum i dag. Á öðrum 
þingdegi eru aðeins mættir fulltrúar frá 
tveim deildum — ‘Brúin” í Selkirk og 
“Island” að Brown. 

Skrá yfir fulltrúa er sem hér segir: 
Deildin “Brúin": Theódór Sigurðsson fer 
með 19 atkv.; Bjarni Dalman 16; Mrs. 
Ásta Eiríksson 16; Mrs. Sigurb. Johnson 
15 atkv.; alls 66 atkv. — Deildin Island: 
Jón J. Húnfjörð fer með 6 atkvæði, Jón 
B. Johnson 2 atkvæði; alls 8 atkv. 

Þá liggur fyrir þinginu skrá yfir kjör- 
genga félaga í deildinni “Frón” hér í 
borg. 

Á þjóðræknisþingi 26. febr. 1931. 

Ólafur S. Thorgeirsson. 

B. Dalman. 

Jafnframt þessari skýrslu afhenti 
nefndin forseta skrá yfir mikinn fjölda 
einstakra utanbæjarmanna, er staddir 
voru á þinginu og þátt tóku í fundar- 
störfum. 

4rni Eggertsson og G. F. Friðriksson 
lögðu til að nefndarálitið væri samþykt. 
Var það gert með öllum atkvæðum. 

Á. P. Jóhannsson hafði framsögn fyrir 
fjármálanefnd. Gat hann þess, að hann 
hefði enga skriflega skýrslu að bera 
fram um athugasemdir nefndarinnar við 
skýrslur embættismanna. Þó vildi hann 
benda á einstök atriði til athugunar. T. 
d. liti það einkennilega út, er einn liður 
í reikningunum væri vextir í Landsbank- 
anum 110.56 dollars. En þetta ætti í 
raun og veru að nefnast gengihagnaður 
og vextir. 


ÁRSÞING 


117 


Þá benti hann á, að næsta ár yrðu 
miklu minni tekjur en undanfarið vegna 
árferðis í landinu og þar af leiðandi 
minni auglýsingar í Tímaritinu. Bað 
hann menn að fara gætilega með fjár- 
útlát. Þá átaldi hann hve mikið hefði 
verið greitt fyrir yfirskoðun og taldi 
með öllu óviðunandi hve kostnaðurinn 
væri mikill við fjármálaritara og skjala- 
varðarstörfin. Mælti að lokum með því 
að fjármálaskýrslurnar væru samþykt- 
ar. 

Arni Eggertsson gerði grein fyrir 
nauðsyninni á að borga fyrir fjármála- 
ritara og skjalavarðarverkið. Hefði ö. 
S. Thorgeirsson tekið þetta að sér fyrir 
bænarstað nefndarinnar og væri ekki 
ofborgað fyrir starfið og húsnæði undir 
bókasafnið. 

Á. P. Jóhannson taldi ekki unt að fá 
hentugri mann en þann, sem nú gengdi 
verkinu, en hann taldi ráðstöfunina að 
greiða fyrir verkið óheppilega. Bóka- 
safnið væri ekki notað og væri ófært að 
eyða stórfé fyrir vörzlu safnsins. Um 
greiðslu fyrir fjármálaritarastarfið fanst 
honum ekki eiga að vera að ræða. 
Halldóri Bardal hefði að vísu verið 
greidd þóknum, en það hefði verið fyrir 
að koma starfinu í rétt horf. En greiðsl- 
unni mætti ekki halda áfram eftir að 
bókfærslan væri komin í viðunandi horf. 

Sig. Vilhjálmsson taldi ekki ólíklegt, 
að komast mætti af með minni vinnu 
við fjármálaritarastarfið með því að nota 
blöðin betur til auglýsinga, því að Is- 
lendingar væru hættir að lesa sæmileg 
rit. 

Ó. S. Thorgeirsson bað sér hljóðs og 
gerði grein fvrir því verki, sem hann 
hefði annast. Taldi hann sig sízt betur 
staddan fiárhagslega. þótt hann fengi 
þessa greiðslu. Verkið væri svo mikið, 
að sannleikurinn væri sá, að þetta væri 
engin borgun. Taldi hann það hina mestu 
fjarstæðu, að enginn kostnaður yrði af 
starfinu, þótt bókfærsla væri komin í 
rén- korf. T. d. yrði hann að senda út 
um 300 bréf árlega. Þá væri mikið starf 
við útsendingu Tímaritsins. Þá mætti 
p-ota b^ss, að tekist hefði að selja alla 
“wíctor-v of iceland”, sem menn hefðu 
örvænt um að nokkuru sinni gengi út. 
Benti hann ennfremur á, að Bókmenta- 


félagið á íslandi greiddi 2000 krónur fyr- 
ir samskonar starf og hér væri um að 
ræða. Að lokum gat hann þess, að það 
væri vafalaust þægilegt, að fá menn til 
þess að vinna þetta fyrir ekkert, en þó 
taldi hann ekki ólíklegt, að félagið kynni 
að iðrast þess síðar, ef sú stefna væri 
tekin upp. 

Nefndarálit fjármálanefndar var því 
næst samþykt með öllum atkvæðum. 

íþróttamál tekin fyrir. Carl Thor- 
laksson las upp nefndarálit, er svo hljóð- 
ar: 

Vér undirritaðir, sem kosnir vorum tií 
þess að íhuga íþróttamálið, leggjum eft- 
irfarandi tillögur fyrir þingið: 

1. Vegna vaxandi áhuga yngri kyn- 
slóðarinnar vestan hafs fyrir “Hockey”- 
leikum, mælum vér með því við hið 
háttvirta þing, að það veiti alt að $25 
fyrir bikar, er kept verði um árlega. 

2. Að þriggja manna milliþinganefnd 
verði kosin á þessu þingi, til þess að 
annast um þetta mál, og semja reglu- 
gerð fyrir samkepninni um bikarinn. 

3. Ennfremur viljum vér mælast til 
þess, að stjórnarnefnd Þjóðræknisfélags- 
ins styrki iþróttafélagið “Fálkann” á 
þessu ári, að svo miklu leyti sem hún 
sér fært. 

Carl Thorlaksson. 

G. L. Jóhannsson. 

D. Björnsson. 

R. E. Kvaran lagði til að ræða nefnd- 
arálitið lið fyrir lið. J. P. Sólmundsson 
studdi. Samþ. í einu hljóði. 

Árni Eggertsson lagði til að fyrsti lið- 
ur væri samþyktur. Stutt af mörgum og 
samþykt. 

Arni Eggertsson gerði breytingartil- 
lögu við annan lið, að stjórnarnefnd væri 
falið að semja reglugerðina í stað milli- 
þinganefndar. J. P. Sómundsson studdi 
og gerði grein fyrir stuðningi sínum í 
ræðu. Var breytingartillagan samþykt. 

Árni Eggertsson lagði til og J. P. Sól- 
mundsson studdi, að þriðji liður væri 
samþyktur. Samþykt. Nefndarálitið með 



118 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISPÉLAGS ÍSLENDINGA 


á orðinni breytingu, borið upp og sam- 
þykt. 

Otbreiðslumál tekin fyrir. J. P. Sól- 
mundsson las upp eftirfarandi nefndar- 
álit: 

Þingnefndin í útbreiðslumálum leggur 
til, að þingið heimili félagsstjórninni alt 
að $300, útbreiðslustarfi til eflingar ú 
þessu ári. 

Hitt vill ekki þessi þingnefnd færast i 
fang, að semja félagsstjórninni neinar 
reglur um það, hvernig því fé skuli var- 
ið. Siíkt mun mjög verða að fara eftir 
þvi, hvað bezt á við á hverjum stað og 
tima. 

J. P. Sólmundsson. 

Árni Eggertsson. 

ólafur S. Thorgeirsson. 

Mrs. J. E. Eiríksson. 

H. Kristjánsson. 

Flutti ræðumaður skörulega ræðu með 
nefndarálitinu um það, hve tækifærið 
væri sérstaklega mikið nú til útbreiðslu. 

R. E. Kvaran taldi hyggilegra að 
nefndin athugaði, hvort ekki væri unt 
að koma með ákveðnari tillögu en gert 
væri í nefndarálitinu. 

J. P. Sólmundsson gerði grein fyrir 
því ,að hann hefði sjálfur komið fram 
með ákveðnar og sundurliðaðar tillögur 
á þingi fyrir tveimur árum, en menn 
hefðu ekki fært sér þær í nyt. 

E. Sigurðsson og G. S. Friðriksson 
lögðu til, að vísá álitinu aftur til nefnd- 
arinnar. 

Árni Eggertsson taldi betra að mæl- 
ast til þess við væntanlega stjórnarnefnd, 
að hún tæki bendingar, sem fram kynnu 
að koma frá einstökum mönnum, til 
greina, en samþykkja frumvarpið. J. P. 
Sólmundsson mæltist einnig til, að það 
væri samþykt i þessum búningi. Var þá 
tiliagan dregin til baka af E. S. og G. 
S. F., og nefndarálitið síðan samþykt. 

Á. P. J. benti á, að betur færi á því, 
að nefndarálit, sem hefðu fjárútlát í 
för með sér, væru send fjármálanefnd 
til umsagnar, áður en þau væru sam- 
þykt. 

Forseti kvaðst skyldi taka þessa bend- 


ingu til greina það sem eftir væri þings- 
ins. 

Fundi frestað til kl. 2 e. h. 

* ¥ ¥ 

Fundur settur kl. 2 e. h. Fundargern- 
ingur lesinn upp og samþyktur. 

Forseti setti Guðm. Árnason í stað 
J. Gillis, sem ekki hafði getað starfað, 
í útgáfunefnd Tímaritsins. 

Nefndarálit lágu engin fyrir, svo for- 
seti tók tækifærið til þess að ræða um 
og minna menn á Selskinnu. Gerði hann 
grein fyrir tilgangi bókarinnar, og mælti 
fastlega með því, að menn skrifuðu nöfn 
sín og vandamanna sinna í bókina. 

Sig. Vilhjálmsson mælti með því, að 
allir fslendingar í Vesturheimi væru þar 
skráðir. Gerði grein fyrir, hver ávinn- 
ingur gæti síðar af þvi orðið, ef þessi 
skrásetning yrði almenn. 

Jónas Jónasson flutti ágæta ræðu um 
gagnsemi Selskinnu og nauðsynina á 
því að menn sintu henni. 

Eftir bið þessa las J. J. Bíldfell nefnd- 
arálit um inngöngu lestrarfélaga og ann- 
ara skyldra stofnana í Þjóðræknisfélagið. 
Var það á þessa leið: 

Vér undirritaðir leggjum til, að stjórn- 
arnefnd Þjóðræknisfélagsins sé falið að 
taka á móti tilboðum frá þeim félögum, 
sem kynnu að vilja ganga í félagið, og 
leggja þau fyrir þjóðræknisþing. 

J. J. Bíldfell. 

Á. P. Jóhannsson. 

J. Húnfjörð. 

R. E. Kvaran taldi nefndarálitið með 
öllu ófullnægjandi og benti á, að nefnd- 
armenn hefðu ekki tekið til greina þær 
bendingar, sem forseti hefði þegar gefið 
í þessu máli. 

Forseti bað ritara að taka sæti sitt, 
og tók til máls. Tók hann í hinn sama 
streng um það, að nefndarálitið væri ó- 
fullnægjandi. Flutti hann langt og snjalt 
erindi um nauðsynina á því, að taka sem 
vinsamlegast á móti þeim tilboðum, sem 
félaginu bærust um viðbót við félagið. 
Taldi hann nefndarálitið vera nærri sama 
sem afsögn á því, að sinna þeim til- 
mælum, sem til mála hefðu komið, með 
því að ætlast væri til að bíða yrði árlangt 



ÁRSÞING 


119 


áður en þau væru tekin til greina. — 
Flutti hann síðan sjálfur breytingartil- 
lögu við nefndarálitið ,er svo hljóðar: 

“Heimilt skal forseta, í samráði við 
stjórnarnefnd Þjóðræknisfélagsins, að 
gera sérstaka samninga um inngöngu í 
félagið, við félög Islendinga vestan hafs, 
sem vinna að svipuðu markmiði og Þjóð- 
ræknisfélagið. Þó skal þess ávalt gætt 
í sambandi við slíka samninga, að 
skerða ekki rétt einstaklinga innan fé- 
lagsins, né heldur félagsheildarinnar.” 

A. P. Jóhannsson svaraði og færði rök 
fyrir því, að nefndarálitið væri bein- 
linis eftir stjórnarskránni. Færi tillaga 
forseta i þá átt, að skerða réttindi deild- 
anna. Væri með öllu óhugsandi, að láta 
menn ganga inn í félagið með niður- 
settu gjaldi. 

J. Húnfjörð gerði grein fyrir því hvern- 
ig þetta mál hefði komið fram. Sagði 
hann frá félögum, er tilhneigingu hefðu 
til að ganga í Þjóðræknisfélagið, en 
teldu sig ekki eiga þess kost nú, með 
þvi fyrirkomulagi, sem gilti. 

Forseti varði breytingartillögu sína og 
færði rök fyrir því, að hér væri opnað- 
ur vegur til þess að ná fjölda manna 
inn í félagið, ef á þessu væri haldið með 
lempni og nærfærni. 

J. P. Sólmundsson benti á, að ef 
nefndarálitið væri samþykt, þá væri mál- 
ið óþarflega flækt og gert erfiðara fyr- 
ir með inngöngu. Mælti með breytingar- 
tillögu forseta. 

J. Húnfjörð taldi ekki gerlegt, að 
ganga annan veg inn í félagið en ráð 
væri fyrir gert í stjórnarskránni. 

Rögnv. Pétursson skýrði frá tilmælum 
félagsins Vísir í Chicago, eða forráða- 
mönnum þess. Væri vissa fyrir því, að 
menn þar yfirleitt langaði til þess að 
hafa samband við félagið, en treysti sér 
ekki til þess, að hafa að öðru leyti not 
af sambandinu sökum fjarlægðar. Um 
almenn bckafélög væri enginn vandi 1 
þessu sambandi. Mætti meta bókaeign 
til peninga og reikna það sem tillag til 
félagsins. Vildi hann að nefndin tæki 
málið aftur til yfirvegunar. 

Ari Magnússon mótmælti þvi, að 
stjórnarnefndinni væri gefið slíkt vald, 
sem fram á væri farið í tillögu forseta. 
Þetta væri gerræði og hætta. 


Mr. J. Jónatansson taldi þetta nokkurt 
vandræðamál, en um peningahlið máls- 
ins skifti engu. Mælti með breytingar- 
tillögunni. 

Var breytingartillagan borin upp til at- 
kvæða og samþykt. 

Guðm. Árnason flutti nefndarálit 
Tímaritsnef ndar: 

Tímaritsnefndin leyfir sér að leggja 
fram eftirfylgjandi skýrslu: 

1. Nefndin leyfir sér að leggja til, að 
ársrit félagsins verði gefið út næstkom- 
andi ár á sama hátt og verið hefir að 
undanförnu. 

2. Nefndin er þeirrar skoðunar, að 
verð ritsins ætti að vera einn dollar fyr- 
ir alla. 

3. Nefndin leggur til að lagt verði 
kapp á að birta í ritinu bréf og skilríki, 
sem snerta landnám Islendinga hér i 
landi, sem og félagsmál þeirra, þau er 
verið geti lesendum til fróðleiks og 
skemtunar, þó sé ekki gripið inn í það 
verksvið, sem lýtur að landnámssögu- 
ritun, þar sem það efni hefir verið nokk- 
uð grandgæfilega tekið til meðferðar af 
öðrum. 

4. Nefndin er þeirrar skoðunar, að 
ritið ætti að vera eins fjölbreytt og unt 
er, og að ritgerðir, sem eru mjög óað- 
gengilegar fyrir almenning, ættu síður 
að vera birtar, nema ritstjórinn áliti 
það ómissandi fyrir íslenzkar bókment- 
ir og tungu. 

5. Nefndin leggur til að stjórnarnefnd- 
in ráði ritstjóra og sjái að öðru leyti um 
útgáfu ritsins eins og að undanförnu. 

Árni Eggertsson. 

Guðmundur Árnason. 

Sigurbjörg Johnson. 

B. Dalman. 

Ingvar Gíslason. 

Rögnv. Pétursson og A. G. Magnússon 
lögðu til, að nefndarálitið væri rætt lið 
fyrir lið. Samþykt. 

1. liður samþyktur með öllum at- 
kvæðum. 



120 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


2. liður sömuleiðia. 

Við 3. lið gerði R. P. þá breytingar- 
tillögu að fella niðurlagið niður: “Þó 
sé ekki” o. s. frv., til loka greinarinnar. 
Sú tillaga var samþykt. Siðan samþykt- 
ur liðurinn með á orðinni breytingu. 

R. P. lagði til að fella niður 4. lið. 
Sú tillaga var samþykt. 

5. liður samþyktur, og síðan nefndar- 
álitið með á orðnum breytingum. 

Sýningarniál tekið fyrir. Kristján 
Bjamason flutti eftirfarandi nefndar- 
álit. 

Nefndin leyfir sér að leggja fram eft- 
irfarandi tillögur: 

X. Að nefnd sú, sem kosin var á sið- 
asta þingi, haldi áfram störfum sínum 
og hafi vald til þess að bæta sjálf við 
sig meðlimum, ef hún telur þess þörf. 

2. Að þingið mæli með því við Þjóð- 
ræknisdeildir víðsvegar um land, að þær 
verði nefndinni hjálplegar. 

3. Að þingið heimili stjórnarnefndinni 
að leggja sýningarnefndinni til fjár- 
styrk, — ef þörf gerist. 

P. K. Bjarnason. 

S. B. D. Stefánsson. 

Guðrún H. Johnson. 

Ákveðið var að ræða nefndarálitið lið 
fyrir lið. 

Mrs. P. Swanson og J. J. Bíldfell 
lögðu til að samþykkja fyrsta lið, og 
var það gert. 

Sömu lögðu til að samþykkja 2. lið. 
Samþykt. 

R. E. Kvaran lagði til að 3. lið væri 
vísað til fjárhagsnefndar. J. J. Bíldfell 
studdi. Samþykt. 

Bókasafnsmál tekið fyrir. ö. S. Thor- 
geirsson las upp eftirfarandi nefndarálit: 

Nefnd, sem skipuð var til þess að at- 
huga bókasafnsmál Þjóðræknisfélagsins, 
hefir komið sér saman um eftirfarandi 
álit: 

Vér álítum, að hér sé um eitt allra 
mesta nauðsynjamál að ræða, sem ætti 
að geta orðið þjóðræknismálum vorum 


til vara.nlegrar blessunar í komandi tið. 

Eins og nú er ástatt, eru hér tvö ís- 
lenzk bókasöfn i Winnipeg. Annað til- 
heyrir Jóns Bjarnasonar skóla, og er á- 
litlegur bókakostur; hitt er bókasafn 
þessa félags. En því miður mun hvorugt 
þeirra vera nægilega stórt til þess, að 
það svari kostnaði að opna þau fyrir 
almenning til útlána. 

Viljum vér leyfa oss að benda þing- 
inu á, hve æskilegt væri, að sámningar 
gætu tekist með þessum tveim bóka- 
söfnum. 

Vér leggjum til að kosin sé þriggja 
manna nefnd í bókasafnsmálið, og sé 
henni falið að leita samninga við stjórn- 
arnefnd Jóns Bjarnasonar skóla, um 
sameining þessara tveggja bókasafna, 
almenningi til afnota, og félagsstjóm 
vorri gefið vald til þess að gera fulln- 
aðarsamninga við skólaráðið um sam- 
steypuna. 

Takist ekki sú sameming, þá sé nefnd- 
inni, í samráði við stjórnarnefnd Þjóð- 
ræknisfélagsins, falið að opna bókasafn- 
ið til útlána á næsta hausti, og það 
starfrækt samkvæmt reglugerð bóka- 
safnsins, sem prentuð er í 10. árg. Tíma- 
ritsins á bls. 108. 

Á þjóðræknisþingi 26. febr. 1931. 

ölafur S. Thorgeirsson. 

Jódís Sigurðsson. 

Á. Sædal. 

Er hér var konrð, var þingfundi frest- 
að til kl. 10 næsta dag. 

¥ * * 

Fundur var settur kl. 10 árdegis 27. 
febrúar. Pundargerningur lesinn og sam- 
þyktur. 

Árni Eggertsson dró athygli þing- 
heims að íslenzkum fána, er herra Har- 
aldur Árnason, kaupmaður í Reykjavík 
hefði beðið sig að færa félaginu að 
gjöf. 

Rögnv. Pétursson. lagði til, að Á. E. 
væri beðinn að færa H. Á. þakklæti fé- 
lagsins. B. Dalman studdi, og var tillag- 
an samþykt með öllum atkvæðum. 

Forseti gat þess, að sér hefði borist 
nokkurskonar skýrsla frá deildinni í 
Churchbridge í einkabréfi, og gæti hann 



ÁRSÞING 


121 


fyrir þá sök ekki lagt tiana rormlega 
fyrir þingið. En þetta var innihald henn- 
ar: 

Aðalstarfið hefir snúist um bókasafn- 
ið. Síðastliðið ár var keypt allmikið af 
nýjum bókum, og var allmiklu fé varið 
tii bókbands. Bundin rúmlega tuttugu 
bindi og lagað band a eldri bókum. Bæk- 
ur þessar tilheyra flestar aðalfélaginu. 
Hátt á annað hundrað bækur voru lán- 
aðar út og lesnar a' félagsmönnum. — 
Stjórnina skipa: K. Jónatansson for- 
maður, Einar Sigurðsson ritari og Frank- 
lin Eggertsson féhirðir. 

Bókasafnsmálið var tekið fyrir. A. G. 
Magnússon lagði til að milliþinganefnd 
væri kosin, svo sem gert var ráð fyrir 
í nefndarálitinu. 

G. Friðriksson lagði á móti samninga- 
umleitunum við utanfélagsmenn. 

R. E. Kvaran virtist vera gengið fram 
hjá því í nefndarálitinu, er mestu skifti, 
hvernig unt væri að auka safnið. Gat 
hann um þær ráðstafanir, sem stjórnar- 
nefndin hefði þegar gert fyrir því, að 
kaupa bækur frá útsölumanni Tímarits- 
ins á íslandi. 

Ó. S. Thorgeirsson gat þess, að bæk- 
urnar að heiman væru allar frá sama 
útgefanda. Mælti mjög eindregið með 
sameiningartilraun við Jóns Bjarnasonar 
skóla. 

G. Árnason spurðist fyrir, hverrar 
tegundar þær bækur væru, er félagið 
nú ætti. ■ 

Ó. S. Thorgeirsson kvaðst ekki hafa 
bókalistann við hendina, en bækurnar 
væru flestar gamlar og naumast til út- 
lána að svo komnu. Benti hann á ágæta 
aðstöðu til útlána í J. B. skóla, ef samn 
ingar tækjust. 

Forseti drap á hugmynd ýmsra máls- 
metandi manna á Islandi, um að senda 
hingað bækur. 

Á. P. Jóhannsson var mótfallinn þvi, 
að félagið gengist fyrir safni á einum 
stað. Taldi ekki mikið á því að byggja, 
sem menn hefðu verið að tala saman á 
Islandi um þessi efni. Um húspláss í J. 
B. skóla gat hann þess, að sér virtist 
það ekki ná nokkurri átt, að um það 


gæti verið að ræða. Vildi hann afhenda 
Fróni bækurnar, sem fyrir hendi væru, 
og komast svo að raun um, að hve miklu 
leyti bókasafni væri sint. Virtist honum 
félagið stefna með þetta mál 40 ár aftur 
í tímann. 

G. Árnason benti á, hve mikill áhugi 
væri enn í bygðum fyrir lestrarfélögum. 
Taldi hann mjög nauðsvnlegt að gefa 
Winnipeg sama tækifæri. 

J. P. Sólmundsson vakti athygli á 
nauðsyninni, að menn hefðu aðgang að 
bókum um íslenzk efni. Hitt væri ekki 
sjálfsagt, að Þjóðrælmisfélagið hefði 
fjárhagslega ábyrgð á þeim. Málið mætti 
undir engum kringumstæðum deyja. 

Á. P. J. minti á íslenzku deildina í 
sambandi við bókasafn borgarinnar. 
Benti á, að ef til vill væri bezt að 
styrkja þá deild. 

R. E. K. rakti þær skoðanir, sem 
þegar hefðu komið fram í málinu, og 
taldi stjórnarnefnd bezt fallna til þess 
að vinna úr þeim. 

Rögnv. Pétursson bar fram breyting- 
artillögu við nefndarálitið á þessa leið: 

“Þingið felur stjórninni að rannsaka 
vandlega á þessu ári, með hverjum hætti 
bezt verði séð fyrir bókasafni félagsins. 
Skal henni sérstaklega falið að rann- 
saka, hvort unt verði að hafa samvinnu 
við aðrar stofnanir, sem islenzkan bóka- 
kost eiga, með hverjum hætti safnið 
verði hagkvæmlegast aukið og á hvern 
hátt bezt varðveitt.” 

Formaður bókasafnsnefndar, ó. S. 
Thorgeirsson, kvaðst fella sig vel við 
þetta orðalag í stað nefndarálitsins og 
studdi tillöguna. 

Breytingartillagan var samþykt með 
öllum atkvæðum og málið þar með af- 
greitt. 

Rögnv. Pétursson flutti nefndarálit um 
samvinnumál: 

“Það mun alment viðurkent, að milli 
íslands og Ameríku séu sterk þjóðernis- 
tengsli, þar sem búsettir eru hér í álfu 
um 30—40,000 manns af íslenzkum ætt- 
um. Höfuð markmið Þjóðræknisfélagsins 
er að halda við þessu sambandi og efla 
það eftir fremsta megni. En með því að 
það verður aðeins gert með tvennu 



122 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLBNDINGA 


móti, eins og hagar til nú, sem sé, að 
framhald verði innflutninga hingað, frá 
Islandi, sem hvorki er þó hugsanlegt 
né æskilegt frá íslands hálfu, eða með 
því að komist geti á öflugt viðskifta- 
samhand milli ríkjanna, er hvorttveggja 
myndi styðja, nánari viðkynningu og 
samvinnu, er hafa mundi í för með sér 
menningarlegan og hagsmunalegan á- 
vinning fyrir báða hlutaðeigendur, þá 
leyfir nefndin sér að leggja til: 

1. Að Þjóðræknisfélagið hlutist til um 
það, að sem léttast verði gert fyrir þá, 
sem kynnu að óska, að fara kynnisferð- 
ir á milli landanna, og koma því til leið- 
ar við skipafélög hér í álfu, að farin 
verði að minsta kosti ein bein ferð á 
ári hverju milli Montreal og Reykja- 
víkur. 

2. Að Þjóðræknisfélagið leggi fulla al- 
úð við, að kynna hér í landi íslenzkan 
iðnað og varning, í því augnamiði að 
skapa markað fyrir hann og auglýsa 
þjóðina út á við í hinum enskumælandi 
heimi. 

3. Að Þjóðræknisfélagið samþykki ein- 
um rómi þá tillögu Heimfararnefndar- 
innar, að Canadastjórn stofni námssjóð, 
(Scholarship), er hún sæmi íslenzku 
þjóðina með, til minningar um þátttöku 
Sambandsins canadiska i þúsund ára af- 
mælishátíð Alþingis. 

4. Að Þjóðræknisfélagið lýsi yfir á- 
nægju sinni og þakklæti til Bandaríkja- 
stjórnarinnar fyrir þátttöku hennar í 
Alþingishátíðinni og viðurkenningu henn- 
ar á sambandi íslenzku þjóðarinnar við 
sögu Bandaríkjanna með Vínlandsfundi 
Leifs Eiríkssonar árið 1000. 

5. Að Þjóðræknisfélagið leitist við að 
koma á gagnskiftasambandi milli Is- 
lands og Canada, og í því augnamiði 
skori á sambandsstjórn Canada, að skipa 
nú þegar á þessu ári viðskiftaráðunaut, 
er túsettur sé í Reykjavík. 

A þjóðræknisþingi 27. febr. 1931. 

Rögnvaldur Pétursson. 

S. Einarsson. 

A. Bjarnason. 

Ólína Pálsson. 

Walter Jóhannsson. 


R. E. Kvaran lagði til að nefndarálit- 
ið væri rætt lið fyrir lið. A. G. Magnús- 
son studdi. Samþykt. 

J. P. Sólmundsson kvað sig ekki kunna 
við að tilgreina Montreal, sem endastöð 
fyrir væntanlegar skipaferðir. 

R. P. svaraði því, að Montreal væri 
aðalstöð beggja canadisku járnbrautar- 
félaganna, en félag vort væri lögskráð 
í Canada. 

A. P. Jóhannsson kvaðst felia sig bet- 
ur við að hafa höfnina óákveðna, eins 
og J. P. S. mælti með. Hudsonsflóinn 
færðist nú nær Islandi og framtíðarverk 
félagsins væri að auka viðskifti á þess- 
um leiðum. Mæltist til að nefndin breytti 
orðalaginu. 

R. P. Kvaðst fús til að breyta þessu á 
þá leið, að í stað Montreal kæmi: höfn 
í Vesturheimi. 

Liðurinn samþyktur með þessari breyt- 
ingu. 

2. liður samþyktur i einu hljóði 

J. P. Sólmundsson kvaðst ekki geta 
greitt atkvæði með 3. lið. Sagðist hafa 
ritað grein, er af sérstökum ástæðum 
hefði ekki verið birt, þá er fyrst heyrð- 
ist minst á námsstyrksmálið. Taldi ekki 
ráðlegt að stefna íslenzkum námsmönn- 
um hingað. 

Guðm. Arnason taldi mótbárurnar ekki 
mikilvægar. 

J. P. S. taldi illa farið að sam- 
þykkja liðinn með litlum umræðum. Á. 
E. skýrði frá því, sem farið hefði í þessu 
máli milli stjórnar Canada, Héimfarar- 
nefndar og Islands stjórnar. 

J. P. S. taldi það enga furðu, þó cana- 
diskir menn væru þessu fylgjandi, en 
Islendingar ættu ekki að vera það. 

R. P. furðaði sig á þvi, að þetta gæti 
orðið ágreiningsefni. Hættan fyrir Is- 
land væri fjarstæða. Rakti hann það, 
hvað hingað væri að sækja. 

A. E. minti á, hve margir stúdentar 
færu erlendis frá Islandi, og gat þess, 
að menn vildu gjarna senda þá hingað, 
því að þeir teldu þá landinu til gagns. 

J. P. S. lagði til og Sig. Vilhjálmsson 
studdi, að atkvæðagreiðslu um þenna lið 
yrði frestað þar til eftir embættismanna- 
kosningu. 



ÁRSÞING 


123 


Sú tillaga var feld. Liðurinn síðan 
borinn upp og samþyktur. 

4. liður samþyktur. 

5. liður samþyktur. 

Nefndarálitið í heild sinni samþykt. 

Fundi var þá frestað til kl. 2 e. h. 

* * * 

Fundur var settur kl. 2. e. h. Fund- 
argerningur lesin upp og samþyktur. 

Var þá gengið til embættismanna- 
kosninga. 

Stungið var upp á eftirfarandi mönn- 
um til forsetastarfs: Ragnar E. Kvaran, 
J. J. Bíldfell, Jónas A. Sigurðssoní Guð- 
mundur Árnason, Rögnv. Pétursson. 

Þrír siðasttaldir báðust undan þvi að 
vera í kjöri. Var þá kosið um hina tvo 
fyrstu og hlaut J. J. Bíldfell kosning- 
una. 

Fyrir varaforseta var stungið upp á 
R. E. Kvaran og var hann kosinn í einu 
hljóði. 

Fyrir skrifara var stungið upp á 
Rögnvaldi Pétursson og var hann kos- 
inn í einu hljóði. 

Páll S. Pálsson kosinn í einu hljóði 
varaskrifari. 

Ó. S. Thorgeirsson kosinn í einu hljóði 
fjármálaritari. 

B. Dalman kosinn í einu hljóði vara- 
fjármálaritari, er Stefán Einarsson hafði 
beðist undan kosningu. 

Árni Eggertsson kosinn í einu hljóði 
féhirðir. 

Walter Jóhannsson kosinn í einu hljóði 
skjalavörður er ýmsir höfðu afsakað 
sig. 

Carl Thorlaksson og Grettir Jóhanns- 
son voru tveir í kjöri sem yfirskoðun- 
armenn og hlaut Carl Thorláksson kosn- 
inguna. 

Að afstaðinni kosningu embættismanna 
flutti Á. P. Jóhannsson eftirfarandi. 

Athugasemdir fjármálanefndar við 
nefndarálitið í Sýningarmálinu. 

t sambandi við síðasta lið, sem ólokið 
er að afgreiða, þá lítur fjármálanefnd- 
in þann veg á, að ekki hafi komið nein 
fjárhagsleg styrkbeiðni frá milliþinga- 
nefndinni, er kosin var i fyrra, og varla 
kunni að vera um neinn verulegan 


kostnað að ræða á þessu ári. Starfið 
mun að miklu leyti felast í bréfaskrift- 
um og öflun upplýsinga um, á hvern 
hátt Islendingar muni geta tekið þátt 
í hinni fyrirhuguðu sýningu, er haldin 
verður í Chicago 1933. 

Fyrir þá ástæðu leggur nefndin til að 
þessi liður sé látinn niður falla. 

Á. P. Jóhannsson 
Ingvar Gíslason 
B. Theódór Sigurðsson 
G. S. Friðriksson 

Rögnvaldur Pétursson gerði fyrirspurn 
um, hvort nefndinni væri með þessu 
synjað um styrk, ef hún þyrfti hans 
með. Taldi hann varhugavert að banna 
stjórnarnefndinni að leggja til styrk, 
ef hans gerðist þörf, sem væri næsta 
liklegt að á daginn mundi koma. 

Á., P. J. taldi ekki til þess mundi 
koma að til fjárs mundi þurfa að grípa. 
Alt starf nefndarinnar væri þannig 
vaxið. Hins vegar væri freistandi að 
eyða fé, ef því væri beinlínis haldið að 
nefndinni. 

Mrs. R. Davíðsson sagði að nefndin 
hefði ekki komið saman þar til nú fyrir 
mjög skömmu, sökum fjarveru for- 
manns hennar, en þótti sýnt að án fjárs 
fengi hún ekki mikið gert í framtíð- 
inni. 

Dr. M. B. Halldórsson taldi sjálfsagt, 
að nefndinni væri látið í té fé eftir þörf- 
um. Mrs. P. S. Pálsson kvað nefndina 
enn ekki hafa beðið um neinn styrk og 
með því að nefndin á næsta ári gæti 
naumast meira gert en afla sér upplýs- 
inga, þá væru líkindi til þess að hún 
þyrfti ekki á nema litlum peningum að 
halda. 

Tillaga fjármálanefndar var þá borin 
upp og samþykt með 28 atkvæðum 
gegn 24. Nefndar álit sýningarnefndar 
var því næst borið upp með áorðinni 
breytingu og samþykt. 

Séra Rögnvaldur Pétursson bað þá 
um leyfi að mega leggja fyrir þingið 
mál, sem flokka mætti undir “Ný Mál” 
en væri þó í rauninni gamalt og hefir 
Félagið haft það með höndum áður. 
Tilmæli hefði sér borist frá einni utan- 
bæjar deildinni, þess efnis að Félagið 



124 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISPÉLAGS ÍSLENDINGA 


á þessu ári veitti, úr sjóði eða á annan 
hátt, einhverja upphæð, er þinginu kæmi 
saman um, í viðurkenningarskyni fyrir 
vel unnið starf, sagnaskáldinu góðkunna 

J. Magnús Bjarnasyni i Elfros. Áleit 
hann að heppilegast myndi vera, að fé- 
lagið tæki mál þetta á dagskrá, að 
það þar með gerði tilraun til að mynda 
fastan sjóð, stofnsjóð (Foundation), er 
bæri eitthvert ákveðið nafn, er skýrði 
tilgang hans, og vöxtum þessa sjóðs 
yrði svo varið árlega tii verðlauna 
veitingar ísl. rithöfundum vestan hafs, 
en þó þar með skilið að fyrsti veit- 
ingahafi yrði skáldið góðkunna er áður 
hefði verið nefnt. Sjóðinn gæti Félag- 
ið stofnað með því að setja til síðu ein- 
hverja ákveðna upphæð til þess að 
byrja með, og leita svo gjafa í hann 
frá ári til árs, meðal þeirrra er styðja 
vildi þesskonar fyrirtæki. óskaði hann 
eftir að þingið tæki þetta til meðferðar. 
Fór hann þar næst nokkrum orðum um 
ritverk J. Magnúsar Bjarnasonar og 
benti á í hvaða þakklætis skuld ts- 
lendingar stæðu við hann. 

Að máli þessu var gerður hinn bezti 
rómur. Með því töluðu séra Guðm. 
Árnason, Jóh. Eiríksson, Ásm. P. 
Jóhannsson, er sagðist vera málinu með- 
mæltur og ef hægt væri að mynda sjóð 
á viðeigandi hátt skyldi hann nú þegar 
gefa til hans $25.00. Halldór Gíslason 
spurði þá flutingsmann hvaða nafn 
hann hefði hugsað sér fyrir sjóðnum. 

K. Pétursson svaraði, að sjóðurinn mætti 
heita “Bókmentasjóður Stephans G. 
Stephanssonar, til styrktar íslenzkum 
rithöfundum”, að öðru leyti hefði hann 
ekki um nafnið hugsað. Ásgeir Bjarna- 
son mælti með sjóðstofnun, sömuleiðis 
Mrs. Byron er kvaðst fús að leggja 
fram $5.00. J. K. Jónasson mælti með 
málinu en áleit heppilegast að ekkert 
nafn væri við sjóðinn tengt að svo- 
stöddu. Jónas Jónasson talaði með 
málinu og hét sinni aðstoð. Séra J. P. 
Sólmundsson mælti með en kvaðst ekki 
fella sig við orðalag flutningsmanns að 
öllu leyti. Jón Jónatansson talaði um 
nafnið, vildi að sjóðurinn yrði nefndur 
“Viðurkenningarsjóður”. Arni Eggerts- 
son sagðist álíta heppilegast að fá þetta 
mál 3 manna nefnd er hefði það með 


höndum að minsta kosti fyrsta árið. 
Tillaga Ásg. Bjarnason og Halldór Gísla- 
son, að kosin sé þriggja manna nefnd, 
er færi með málið til næsta þings. Jón 
J. Bíldfell benti á að fyrst væri að 
ganga frá bendingu flutningsmanns um 
að stofna sjóð, lagði til að þingið að- 
hiltist þá bendingu og ákvæði að stofna 
slíkan sjóð, og setti fyrir honum reglu- 
gerð um hversu með hann skyldi farið. 
samþykt. Ásm. P. Jóhannsson gerði þá 
breytingartillögu við þá er fram var 
komin að vísa málinu að svo komnu til 
stjórnarnefndar. Stutt af Guðj. Frið- 
riksson og samþ. ð. S. Thorgeirsson 
vakti máls á því, hvort ekki væri við- 
eigandi að vekja athygli Islands stjórn- 
ar á máli þessu. Á. Eggertsson gat 
þess að hann hefði minst á þetta mál í 
sumar, og því verið vel tekið. 

Fyrir hönd fræðslumálanefndar flutti 
J. J. Bíldfell eftirfarandi álit: 

“Það blandast víst engum hugur um 
það, að fræðslumálin eru eitt af aðal- 
verkefnum Þjóðræknisfélagsins. Á sama 
tíma og þau eru hið göfugasta hugsjón- 
armið hjá félaginu sjálfu og öllum öðr- 
um, sem að því styðja á einn eða ann- 
an hátt, að vekja hugi og hjörtu eldri 
og yngri Vestur-Islendinga til þess sem 
fegurst er og bezt í fari íslenzku þjóð- 
arinnar. 

Verkefni þau sem Þjóðræknisfélagið, 
eða deildir þess hafa sérstaklega haft 
með höndum á árinu, er íslenzku-kensla 
og framsögn á íslenzku af börnum og 
unglingum. Hvoru tveggja þetta hefir 
tekist ágætlega vel á árinu og eiga allir 
hlutaðeigendur þakkir skilið fyrir á- 
huga sinn í þeim efnum og vel unnið 
verk. 

1 sambandi við fræðslumálin vill nefnd- 
in benda á, að fræðslumálunum, utan 
Þjóðræknisfélagsins hefir verið sint all- 
rækilega í sömu átt og Þjóðræknisfélag- 
ið er að vinna og starfa. Má þar til 
nefna söngkenslu Brynjólfs Þorláksson- 
ar sem er óendanlega mikils virði fyrir 
Þjóðræknisstarfið, því það er ef til vill 
ekkert, sem nær jafn vel til sálar ungl- 
inganna, eins og töfraregn söngtón- 
anna . 

I öðru lagi er það Choral Society, 



ÁRSÞING 


125 


sem mikla stund hefir lagt á að æfa 
íslenzk sönglög og breiða töfra mátt 
söngsins út á meðal fólks. 

Og í þriðja lagi ,er það Jóns Bjarna- 
sonar skóli sem í 17 ár hefir verið að 
vinna að því að kenna Islenzka tungu 
og innræta Islenzkum nemendum þekk- 
ingu á og virðingu fyrir íslenzkum bók- 
mentum og bókvisi. Alt þetta stari' 
miðar í sömu áttina og Þjóðræknisfé- 
lagið vill stefná. Ber oss því að viður- 
kenna það, meta og þakka. Ennfremur 
hefir hér nokkur rækt verið lögð á sjón- 
leika, sem einnig ber að minnast með 
þakklæti á. Á séra Ragnar E. Kvaran 
víst mestan þátt í því starfi. 

Með alt þetta i huga, leyfir nefndin 
sér að leggja til: 

1. Að íslenzkri kensiu verði haldið 
áfram og aukin ef hægt er, á þessu ári. 

2. Að framsögn unglinga á íslenzku 
sé haldið áfram af alefli, og að Þjóð- 
ræknisfélagið styðji það starf, á sama 
hátt og verið hefir. 

3. Að stjórnarnefnd Þjóðræknisfélags- 

ins, og aðrir félagsmenn og félagskonur 
séu beðin að aðstoða hr. Brynjólf 
Þorláksson við væntanlegar söngsam- 
komur, sem hann hugsar til að halda i 
vor, og að þingið veiti hr. Þorláksson 
$25.00 úr félagssjóði sem ofurlitinn 

þakklætisvott fyrir starf sitt. 

4. Að þingið viðurkenni starf Choral 
Society með þvi að veita því $25.00 úr 
sjóði. 

5. Að þingið sýni viðurkenningu sína 

fyrir starf það sem Jóns Bjarnasonar 
skóli og starfsmenn hans hafa verið að 
vinna með því að veita skólanum 

$100.00 úr félagssjóði. 

J .J. Bíldfell 
Fred Swanson 
B. E. Johnson. 

Miss H. Kristjánsson lagði til og J. 
Jónatansson studdi, að nefndarálitið 

væri rætt lið fyrir lið. Samþykt. 

Fyrsti, annar og þriðji liður sam- 
þyktir. Er kom að 4. lið, spurði Mrs. 
Byron hvort unt væri að samþykkja 


hann án þess að vísa honum fyrst til 
fjárhagsnefndar. 

W. J. Jóhannsson áleit ekki viðeig- 
andi að minnast ekki karlakórsins ís- 
lenzka, ef annað samskonar félag væri 
styrkt með fjárframlögum. Gerði hann 
þá breytingartillögu við liðinn, að Choral 
Society, Male Voice Choir og Choral 
Society of Selkirk yrði skrifað viður- 
kenningarbréf, en fjárveitingin væri iát- 
in falla niður. Tillagan var studd af 
Árna Eggertsson og samþykt. 

Miss H. Kristjánsson taldi fjárveiting- 
una i 5. lið of háa. Eftir nokkrar um- 
ræður var liðurinn samþyktur. 

Fundi var nú frestað til kl. 8. síð- 
degis og ákveðið að þingslit færu fram 
á eftir skemtisamkomu þeirri, sem fram 
átti að fara um kvöldið. 

Fundur var settur kl. 8. síðdegis og 
hófst með því að J. J. Bíldfell sýndi ís- 
lenzkar myndir og útskýrði, en þess á 
milli hlýddu menn á nýjustu íslenzkar 
hljómplötur . 

Að skemtun þessari lokinni var fund- 
argerningur lesinn upp og samþyktur. 

Rögnvaldur Pétursson gerði tillögu 
um að þjóðræknisfélagið sýndi herra 
bókaverði Árna Pálssyni í Reykjavík þá 
sæmd að gera hann að heiðursfélaga. 
Mælti hann nokkur orð um ferð Árna 
Pálssonar og starf hans vor á meðal. 
Á. P. Jóhansson studdi tillöguna og var 
hún samþykt með því að þingheimur 
reis úr sætum sínum. 

B. E. Johnson lagði til að þingið vott- 
aði fráfarandi forseta, Jónasi A. Sigurðs- 
son þakklæti sitt fyrir vel unnið starf. 
Tillagan var studd af Árna Eggertsson 
og samþykt með því að þingheimur reis 
úr sætum. 

Forseti þakkaði með nokkrum völdum 
orðum. 

Fundargerð lesin og samþykt og sleit 
hinn nýlcjörni forseti J. J. Bildfell, þing- 
inu með stuttri ræðu. 

J. J. BILDFELL, forseti. 

R. E. KVARAN, ritari. 


Eftir E. 8. Giittmuiulsson. 


Annað eða þriðja árið, sem við 
dvöldum í Hallson-bygðinni í No,- 
Dakota, eignuðumst við tík, sem 
kölluð var Nellie. Hún var heldur 
lítil og grannvaxin og mórauð á 
lit. Var hún mesti hlaupa-hundur, 
sem eg hefi þekt. Ekki var hún 
neinn gripahundur. Aftur mátti vel 
nota hana við sauðfé. Hún var 
mesta þægðar-grey, og framúr- 
skarandi þrifin. Aldrei hefi eg þekt 
þýðlyndari hund. Þó stökk hún 
ekki upp um mann, eins og flestir 
hundar vilja gera, er þeir láta fögn- 
sinn í ljósi við mann. í stað þess 
þrýsti hún hausnum að lærinu á 
manni. Sæti maður, lagði hún haus- 
inn í kjöltu manns og flíraðist við 
mann. 

Gaman hafði Nellie að fara með 
manni, væri eitthvað farið að heim- 
an; sýndist það iítinn mismun gera, 
hvert farið var; hún virtist jafnvel 
hafa gaman af að fara með, þeg- 
ar kýrnar voru sóttar. Og hafði eg 
gaman af henni og kúnum. Ef 
maður sigaði henni á kýrnar, þá 
hljóp hún fram fyrir þær, og stóð 
geltandi rétt við hausinn á þeim. 
Ekki fanst kusum vert að hreyfa 
sig. Þær bara hertu sig meira að 
bíta. Þegar þeim fór að leiðast 
þetta gjamm, gerðu þær sig illileg- 
ar, ýttu fram hausnum í áttina til 
Nellie og blésu hart og snögt. — 
Skauzt Nellie þá svolítið til hliðar, 
en kom brátt aftur og hélt áfram 
þessu meiningarlausa gjammi. 


Nellie var enginn gripahundur, 
og allra hunda meinlausust. Og þó 
hafði hún gaman af að veiða vilt 
dýr. En aldrei glettist hún við tam- 
in dýr. Veiðiþráin sýndist vera svo 
langríkust í eðli hennar. Oft veiddi 
hún smádýr og jafnvel kanínur. 
Aldrei læddist hún að neinni 
skepnu. Aldrei sýndi hún neinu 
dýri grimd, sem hún veiddi. Hefi 
eg aldrei séð neinn hund fara eins 
hreinlega að því, að drepa það, sem 
hann veiddi, eins og hún gerði. 
Það hefði mátt gera úr henni hinn 
frægasta veiðihund, hefði hún ver- 
ið undir handleiðslu manns, sem 
borið hefði gott skyn á þá hluti. 

Einu sinni var það, að stjúpi 
minn og móðir mín voru tvö ein 
inni. Kofadyrnar voru opnar. Sjá 
þau hvar Nellie kemur inn, og er 
mjög kát. Hleypur hún til stjúpa 
míns og lætur vinalega við hann 
og dillar rófunni. Svo hleypur hún 
aftur fram í dyrnar, en kemur strax 
til baka og hagar sér eins. Endur- 
tekur hún þetta nokkrum sinnum. 
Þóttist stjúpi minn þá vita, að hún 
vildi sér eitthvað, og gekk út í 
dyrnar. Sá hann þá, að annars 
vegar við dyrnar lá dauð kanína. 
Hafði Nellie veitt hana og borið 
heim. Réttir hún nú stjúpa mínum 
kanínuna. Var hún þá fjarska kát 
og ánægð með sjálfa sig. 

Þegar vlð komum fyrst í Hall- 
son-bygðina, var þar dálítið af ó- 
numdu landi. Var landspilda þessi 



NELLIE 


127 


að mestu leyti skógi vaxin, og eins 
og flest þau lönd, sem nýbygð 
voru. Hélzt við í skógi þessum ó- 
sköpin öll af kanínum. Voru þær 
fremur gæfar, enda varla orðið 
mannsins varar til þessa. Af okkur 
er það að segja, að við vorum fá- 
tæk. Voru efnin svo lítil, að ekki 
var liægt að kaupa sér skepnu til 
frálags. Var því lítið um kjöt á 
borðum hjá okkur. Þá var það, að 
maður bauð stjúpa mínum byssu 
með vægum hjörum. Var því boði 
tekið þakksamlega. Varð nú sú 
breyting á hjá okkur, að meira 
varð um kjöt á borðum en annari 
fæðu. Fórum við nú út í skóga á 
veiðar, eins oft og ástæður leyfðu 
Altaf veiddum við eitthvað. Gam- 
an höfðum við bræður af þessum 
veiðiförum. Töldum við saman, 
hvað mikið hvor fyrir sig veiddi, 
og eins hvað mkið allir til samans 
(stjúpi minn, bróðir minn og eg) 
veiddum yfir veturinn. Taldist okk- 
ur svo til, að við allir til samans 
veiddum 1000 kanínur yfir vetur- 
inn, og það tvo vetur í röð. Var 
það ekki svo lítill búbætir. Vana- 
lega byrjuðum við að veiða í n™'- 
embermánuði, og hættum í byrjun 
marzmánaðar. 

Fyrst þegar Nellie sá okkur taka 
byssuna, lifnaði heldur en ekki yf- 
ir henni. Vildi hún ólm fá að fara 
með okkur. Þorðum við ekki að 
láta hana fara, svo hún var lokuð 
inni. Ekki höfðum við samt fariö 
langt að heiman, er Nellie kom til 
okkar. Hafði hún einhvern veginn 
sloppið út. Var hún þá ekki lengi 
að finna spor okkar og ná okkur. 
Var nú rétt að því komið, að við 
snerum aftur, því við héldum að 


hún mundi fæla allar skepnur frá 
okkur. Þó varð ekki af því. Stjúpi 
minn sagði Nellie að hún yrði að 
ganga á eftir okkur, og mætti 
ekki láta heyra til sín. Var hún vilj- 
ug að gera það, ef hún fékk að 
ganga á eftir þeim, sem á byssunni 
hélt. Gengum við vanalega svo, að 
sá sem á byssunni hélt, gekk á 
undan, en ekki samhliða. Var Nellie 
ekki fáanleg til að ganga annars- 
staðar en á milli okkar. Ekki 
hreyfði hún sig eða lét til sín 
heyra, þó hún sæi einhverja skepnu. 
Eins stóð hún kyr meðan byssunni 
var miöað, en eins fljótt og hún sá 
reykinn koma út úr byssuhlaupinu, 
þaut hún af stað að sækja veiðina. 
Rétti hún veiðina þeim, sem skaut, 
og tók sitt pláss fyrir aftan skytt- 
una. Vanalega þökkuðum við henni 
fyrir að færa okkur veiðina, og 
varð hún glöð yfir því. Þó kom það 
fyrir, að svo mikill veiðihugur var 
í okkur bræðrum, að við gleymdum 
að þakka henni fyrir það, sem hún 
færði okkur. Varð hún þá daprari 
í bragði og lagði næst veiðina við 
fætur okkar. Merkilegt var það, að 
aldrei gelti hún, er hún sótti það, 
sem við höfðum skotið. Ekki hljóp 
hún heldur eftir þeim skepnum, er 
höfðu orðið okkar varar, og hlupu 
áður en við konmmst í færi við 
þær. Eg man heldur aldrei eftir að 
hún gelti, er hún hljóp eftir dýrum, 
sem hún veiddi sjálf. Er það ó- 
vanalegt af hundi. Ekki leið á 
löngu áður en við uröum þess var- 
ir, að Nellie sá betur en við. Tók 
hún þá upp á því að reka snopp- 
una í kálfann á þeim, sem á byss- 
unni hélt. Reisti hún þá höfuðið 
hátt og horfði í þá átt, sem hún sá 



128 


TlMARlT ÞJÓÐRÆKNlSt'ÉLAdtí ÍSLENDINGA 


eitthvað. Náðum við þannig margri 
skepnunni fyrir skarpskygni henn- 
ar. 

Einu sinni vorum við Nellie tvö 
ein á ferð með byssuna. Man eg, að 
við komum inn í þykkan pílviðar- 
runn. Ýtti þá Nellie við mér og 
benti mér á kanínu. Þegar hún 
benti manni á eitthvað að veiða, 
stóð hún all-vígaleg og horfði í þá 
átt, sem dýrið var. Sperti hún þá 
upp eyrun og hafði ginið hálfopið 
og hægri framfótinn á lofti. Svona 
beið hún þess að skotið riði af. 
í þetta sinn hljóp hún ekki, er eg 
skaut, eins og hún var vön, heldur 
ýtti við mér aftur og benti í aðra 
átt. Sat þar önnur kanína. Þegar 
síðara skotið reið af, hljóp hún og 
sótti báðar kanínurnar. Þakkaði eg 
henni fyrir og hældi fyrir dugnað 
og skarpskygni. Kætti það hana 
mikið. Aldrei beit Nellie þau dýr, 
sem við skutum. Hélt hún á þeim 
lauslega, en þó svo, að þau drógust 
ekki með jörðinni. 

Árið 1895 fiuttum við frá Da- 
kota til Minnesota. Námum við 
land í hinni svonefndu Roséaubygð 
(Roseau County). Liggur hérað 
þetta meðfram landamerkjalínu 
þeirri, sem skilur Bandaríkin og 
Canada. Nær norðaustur horn þessa 
stóra héraðs að The Lake of the 
Woods. Ekki gátum við flutt okk- 
ur með járnbraut. Það voru 75 míl- 
ur til járnbrautar, þaðan sem við 
settumst að. Var því flutt á hesta- 
vögnum það, sem við höfðum með- 
ferðis, en kvikfénaður var rekinn. 
Nokkuð margir íslendingar settust 
að í héraði þessu um iíkt leyti og 
við, en munu nú flestir futtir burtu 
þaðan. Roseaubygðin var hér um 


bil beint austur frá því, sem við 
áttum heima í Dakota. Vegalengd- 
in milli bygðanna var um 130 míl- 
ur. Því miður var ekki hægt að 
fara beina leið til þessa nýja heim- 
kynnis okkar. Stórt vatnsfall var 
á leiðinni, sem ekki var hægt að 
komast yfir með skepnurnar, nema 
á brú. Var það hin svonefnda 
Rauðá, sem aðskilur ríkin Dakota 
og Minnesota. Voru þá fáar brýr 
á vatnsfalli þessu. Sú brúin sem 
næst var, var Canadamegin hjá 
smábæ, sem Emerson heitir. Urð- 
um við því að fara þangað. var það 
um 50—60 mílna krókur. Rétt 
sunnan við landamærin, í norð- 
austur horni Norður Dakota, stend- 
ur bærinn Pembina. Þangað urð- 
um við að fara, og fá þar leyfi til 
að fara norður fyrir með fénað 
okkar. Fékst leyfið, en gekk í dá- 
litlu stappi með það. Ekki vorum 
við ein á ferð. Voru fjórar eða fimrn 
fjölskyldur í hópnum. Allar til sam- 
ans höfðu fjölskyldur þessar tölu- 
vert af gripum, og allir höfðu 
nokkrar kindur. Voru því tveir 
rekstrarnir, nautgripir í öðrum, en 
sauðfé í hinum. Mikið gagn höfð- 
um við af Nellie við rekstur sauð- 
fjárins. Hún var svo fótfrá. Tók 
hiin því af okkur margan snúning- 
inn. 

Þegar til Pembina kom, urðum 
við þar veðurtept í þrjá daga. — 
Rigndi þá svo mikið, að alt sýnd- 
ist ætla á flot. Fast við Pembina- 
bæinn að sunnanverðu var þá mik- 
ið sléttuflæmi. Bandaríkin höfðu 
haft þar heræfingastöðvar, sem nú 
voru lagðar niður. Höfðum við 
góðan bithaga fyrir fénaðinn á 
þessum sléttum. Var okkur sagt, 



NELLIE 


17 


að á sléttunum væri einhver strjál- 
ingur af sléttuhérum. Þeir eru 
hver fótfráustu dýr. Einn daginn, 
sem við vorum á sléttum þessum, 
sáum við héra. Hann var töluvert 
langt frá okkur er við sáum hann 
fyrst. Ekki leið á löngu áður en 
Nellie kom auga á hérann. Þaut 
hún á eftir honum. Hlupu þau nú 
bæði alt hvað af tók. Man eg ekki 
eftir að hafa séð fótfrárri dýr um 
dagana, en Nellie og hérann. Tölu- 
vert löng stund leið, þar til hún 
náði héranum. Færði hún okkur 
veiðina. Ervitt átti hún með að 
bera hérann svo hún drægi hann 
ekki. Bæði var hann stór og þung- 
ur, en hún móð eftir hlaupin. Þótti 
öllum, er sáu, þetta vera afreks- 
verk. 

Þegar til Roseau-bygðarinnar 
kom, var þar fátt til veiða. Eitt- 
hvað var þó þar af smádýrum, en 
varla að kanína sæist. Aftur var 
þar heilmikið af óþefjum. Þegar 
Nellie sá þá fyrstu, þaut hún á 
eftir henni strax. Óþefjan er ekki 
hlaupadýr, en getur samt varið sig 
fyrir öðrum dýrum, þótt hvorki 


geri hún það með klóm eða kjafti. 
Geta þær sprautað frá sér vökva, 
sem svo mikill óþefur er að, að 
fæst dýr geta staðist lyktina. Fékk 
Nellie að kenna á þessu varnar- 
meðali óþefjunnar. Man eg, að þá 
heyrði eg Nellie fyrst og síðast 
kveinka sér. Ekki leið þó á löngu 
þangað til hún stökk á óþefjuna 
aftur. Varð hún þá alt í einu það, 
sem við héldum að hún ætti ekki 
til í eðli sínu: grimmur hundur. 
Urraði liún og beit óþokkadýrið. 
En þegar dýrið var dautt, vildi hún 
hvorki færa okkur það eða snerta. 
Ellefu óþefjur vissum við til að 
hún dræpi; en bara sú fyrsta hafði 
tækifæri til að koma fyrir sig 
vörn. 

Eftir að fyrsta árið var liðið, sá- 
um við ekki þessi óþverradýr á 
landi okkar, né í nágrenninu. Þökk- 
uðum við Nellie það. 

Við áttum Nellie lengi, og ólum 
upp undan henni tvo hunda. Voru 
þeir líkir henni í vaxtarlagi og eins 
á lit. Þeir hlutu báðir sama nafn: 

Brown. 



18 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 



Til betri brauSgerðar—NOTIÐ 


VÉR ÓSKUM 

hinum íslenzku skifta- 
vinum vorum gæfu og 

hagsældar á árinu 

19 3 2 

Piggly Wiggly Stores 


JEWEL SHORTENING 


Swift Canadian Co. 

LIMITED 


HREIN JURTA'FEITI 








AUGLÝSINCrAR 


19 


Guðm. Guðmundsson 
Guðjón Guðmundsson 
Kári Goodman 
Elísabet Goodman 
Ásgeir Halldórsson 
Finnbogi Hjálmarsson 
Leó Hjálmarsson 
Guðm. Hannesson 

G. E. Hjálmarsson 
Snorri Jónasson 
ólafur Jóhannesson 
Friðrik H. Johnson 
Friða Johnson 
Sæunn Johnson 
Hugh Johnson 
Málmfríður Johnson 
Villi Johnson 
Thorsteinn Johnson 
John Johnson 
Ottó Kristjánsson 
Guðrún Magnússon 
Sigurður Magnússon 
Elín ögmundsson 
Engilráð ögmundsson 
Kjartan ögmundsson 
Ögmundur ögmundsson 
Sesselja K. ögmundsson 
Fjóla ögmundsson 
Lily ögmundsson 
Hermann H. ögmundsson 
Bjarni ögmundsson 
Þorsteinn Oliver 
Sigurður Oliver 
Mrs. Guðrún Oliver 
Kristín Sigrún Oliver 
Vilborg May Oliver 
Guðlaugur öskar Oliver 
Andrés Rasmusson 
Kristín Schaldemose 
John Stevenson 
Vígbaldur Stevenson 
Fritzner S. Stevenson 
Guðrún H. Stevenson 
Alexander Thorarinsson 

Deildin Fjallkonan 
Wynyard, Sask. 

Dr. Kristján Austmann 
Hallgr. Axdal 
Mrs. Hallgr. Laxdal 

H. J. Bardal 
Þórhallur Bardal 
Mrs. Th. Bardal 
S. A. Bergmann 
S. S. Bergmann 
Gísli Benediktsson 
Friðrik Bjarnason 
Páll Bjarnason 
Ásgeir I. Blöndal 
J .G. Christjánson 
Ámi G. Eggertsson 
Mrs. C. F. Friðriksson 
Gunnlaugur Gíslason 
Mrs. Gunnl. Gíslason 
Carl Grímsson 
Valdimar Gíslason 
Mrs. Arnþrúður Goodman 


Sigtryggur Goodman 
Guðm. Goodman 
Gunnar Guðmundsson 
Eriðrik Guðmundsson 
A. S. Hall 
ólafur Hall 
Óli J. Halldórsson 
Þorbergur Halldórsson 
Mrs. Rósa Hjartarson 
Gunnar Jóhannsson 
Jón Jóhannsson 
Mrs. Dómhildur Johnson 
' rs. S. B. Johnson 
Valdimar Johnson 
Mrs. Valdim. Johnson 
Halldór Johnson 
Raguel Johnson 
Mrs. H. B. Johnson 
Jón Jónsson frá Mýri 
Sveinn Jóhannsson 
Miss Þóra Johnson 
Kristján Kristjánsson 
Mrs. Ragnh. Kristjánsson 
Hakon Kristjánsson 
Ingibjörg Lindal 
Ingi Magnússon 
Stefán S. Magnússon 
Ingi Sigurjónsson 
öli Stefánsson 
Bjarni Sturlaugsson 
Ámi Sigurðsson 
Mrs. Fríða Sigurðsson 
Mrs. H. Sigurjónsson 
Sigurjón Sveinsson 
Tóbías Tóbíasson 
Guðm. Thorarinsson 
Grímur Westdal 
Mrs. P. Westdal 

Deildin Island, 
Brown, Man. 
Sigurjón Bergvinsson 
J. S. Gillis 
Ragnar Gillis 
Óskar Gillis 
Árni Gillis 
Þorsteinn Gillis 
Ölafia R. Gillis 
Oddný Gislason 
T. J. Gíslason 
Mrs. T. J. Gíslason 
J. M. Gíslason 
Mrs. J. M. Gíslason 
Andy Gíslason 
Mis Ránka Gillis 
Ámi R. Gillis 
B. Hallgrímsson 
Lenard Helgason 
Jóhannes H. Húnfjörð 
Jón Húnfjörð 
Miss Þórunn Helgason 
Benedikt Johnson 
Mrs. J. B. Johnson 
Ólöf J. Johnson 
Marsilia Johnson 
Herbert Johnson 
H. I. Johnson 


Mrs. H. I. Johnson 
Sigga I. Johnson 
Guðbjörg I. Johnson 
J .B. Johnson 
Ingib. Kristjánsson 
Sæunn Kristjánsson 
Ámi ólafsson 
Gisli ólafsson 
Halldór ölafsson 

I. M. ölafsson 
O. A. ólafsson 
Sigurður ólafsson 
öli ólafsson 
Ragnar ðlafsson 
Ránka A. ólafsson 
Sigga V. ólafsson 
Mrs. Halldór ölafsson 
Albert S. ölafsson 
Vilhjálmur ölafsson 
T. O. Sigurðsson 
Mrs. T. O. Sigurðsson 
Árni Thomasson 
Hannes Thomasson 
Jónatan Thomasson 
Thomas Thomasson 
Thorsteinn Thomasson 
Jóhann Thomasson 

Deildin Brúin 

Selkirk. Man. 

Elízabeth Austdal 
Friðfinnur Austdal 
Bjarni Árnason 
Mrs. Margrét Anderson 
Kristín Bjarnadóttir 
Auðunn Bjarnason 
Ásgeir Bjamason 
Einar Bjarnason 
Þórður Bjarnason 
Kristin Benson 
Kristján Bessason 
G. E. Dalman 
Biarni Dalman 
Norman Dalman 
Hávarður Elíasson 
Bárður Einarsson 
E. B. Einarsson 
Guðfinna Einarsson 
Jón Sólvin Einarsson 
Asta Eiríksson 
Ingigerður Eiríksson 
Björg Erlingsson 
Hallur Gilsson 
Guðrún Guðmundsson 
Miss. G. Guðmundsson 
Þorv. Guðmundsson 
Guðm. Guðmrmdsson 
John J. Henry 
Ingveldur Henry 
Jón Þ. C. Henry 
Jóhann G. Henry 
E. J. Hinriksson 
Rúnóltur Hinriksson 
Vilhj. Indriðason 
Guðrún Indriðason 
Sigurður Indriðason 
Aurora Isfeld 



20 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


Greiðið úr vandanum með eftirmatinn 

Skamtið 

PALM ÍSRJÓMA 

Búinn til úr nýjum úrvalsrjóma og beztu aldinum. 

Fst í sérstökum gerðum sem búðingur, Pie, Logs o. s. frv., er 
hagar fyrir hvaða tækifæri sem er. 

Pantið hann hjá næsta Palm Ice rjómasala eða símið beint á 

verkstæðið. 

Palm Dairies Limited 

Logan og Brighton 

Sími 25 838 Sími 25 839 

“RJÓMINN ALLRA RJÓMA” 


Frígidaire 

AUTOMATIC REFRIGERATION 

ÓDÝRT 

EFTIRLITSLAUST 

ÞÆGILEGT 

FAGURT 

VÆGIR SKILMÁLAR 

SÝNINGARSTOFUR: 

Frigidaire Sales Corp. 

SHERBROOK — BROADWAY 
—37 261 — 







AUGLÝSINGAR 


21 


Guðjón I. Isl'eld 
Guðrún Isfeld 
Sigurður G. Isfeld 
Trausti Isfeld 
í>óra Jakobsson 
Haildóra Jóhanr.esson 
Kjörtur Jóhannesson 
Gestur Jóhannsson 
Krs. G. Jóhan r >sson 
Jóiiann Jóhannsson 
gj Jóhannssi n 
G F. Jóhannssun 
fluðrún Johnson 
K'emens JónasjO.i 
Hinrik Jónsson 
Mrs. Valgerður Jónsson 
Sigurbjörn Jónsson 
Margrét Karvelsson 
Páll Magnússon 
Jón Mayland 
Einar Magnússon 
Cecilia Mýrdal 
Mrs. Gróa Martin 
Mrs. Rakel Maxon 
Ingibjörg Oddsson 
Arndis ólafsson 
Jón ólafsson 
Kristin ólafsson 
Ölafur ólafsson 
Gestur R. Olson 
Sigríður Olson 
öiafur ölafsson 
Alice Pálsson 
Ingibiörg Pálsson 
Kristján Pálsson 
Kristján Pálsson, Jr. 
Jóhann Pétursson 
Margrét Pálsson 
Pálina Pálsson 
Jóhann Sigfússon 
B. Theo. Sigurðsson 
Guðbergur Sigurðsson 
Fiín Guðrún Sigurðsson 
Ingibjörg Sigurðsson 
Jóh. O. S. Sigurðsson 
Jön ó. S. Sigurðsson 
Séra Jónas A. Sigurðsson 
Jón Sigurðsson 
Mrs. Stefanía Sigurðsson 
Margrét Sigurðsson 
Ágúst Simonsson 
Sveinn Skaftfeld 
Þóra Skaftfeld 
Piarni Skagfjörð 
Thorleifur Skagfjörð 
Capt. Jos. B. Skaptason 
Mrs. .T. Guðr. Skaptason 
Friðbjörg Stefánsson 
Steinunn Stefánsson 
H^gi Sturlaugsson 
Mrs. .Tafeta Skagfjörð 
Theódór Thordarson 
Séra N. S. Thorláksson 
Farl O. Thorlaksson 
Valgeir J. Thorláksson 
Píarni Þorsteinsson 
Björg Thorsteinsson 


Helga G. Thorsteinsson 
Þorst. S. Thorsteinsson 
Mrs. Th. Thorsteinsson 
Gunnar Thordarson 
Einar Thorvaldsson 
Emil Walterson 
Hjörtur Walterson 
Margrét J. G. Walterson 
Sigríður Walterson 
Sigurgeir Walterson 

Deildin Frón 
Winnipeg, Man. 

Jón Ásgeirsson 
Thorsteinn Ásgeirsson 
Mrs. Jón Ásgeirsson 
Jochum Ásgeirsson 
Jón Austman 
Stefán Abrahamsson 
Helgi Árnason 
Arinbjörn S. Bardal 
■T. J. Bíldfell 
Mrs. J. J. Bíldfell 
J. A. Bildfell 
Sigfús B. Benediktsson 
Mrs. S. B. Benediktsson 
Óskar A. Benediktsson 
G. M. Bjarnason 
ólafur Biarnason 
Kjartan Bjarnason 
Mrs Oddrún Bjarnason 
Sigurður Bjarnason 
Skúli G. Bjarnason 
Mrs Vilborg Bjarnason 
María Bjarnason 
Ingibjörg Bjarnason 
Jóhann Bjarnason 
Bjarni A. Bjarnason 
Guðmundur Bergmann 
Gísli Bergvinsson 
Skúli Benjamínsson 
Mrs. Gróa Brynjólfsson 
Gunnar Brynjólfsson 
Andrés Björnsson 
Davíð Björnsson 
Sigurión Björnsson 
Mrs. Sigurjón Björnsson 
ðlafur Breiðfjörð 
Sigurður Baldvinsson 
Stefán Baldvinsson 
Margrét Byron 
Ingibjörg Byron 
Rannveig Blöndal 
Friðmunda Christie 
Víglundur Davíðsson 
Júlíus Davíðsson 
Mrs. Ragnh. Davíðsson 
r>áll S. Dalmann 
Mrs. P. S. Dalmann 
Árni Eggertsson 
Asbiörn Eggertsson 
Stefán Einarsson 
Jón Einarsson 
Jóhanna Ellis 
Einar Evford 
Guðmundur Eiriksson 
Mrs. G. Eiríksson 


Inga Furney 
Guðjón S .Friðriksson 
Sigríður Friðsteinsson 
Mrs. S. B. Gíslason 
Hjálmar Gíslason 
Mrs. Hallbera Gíslason 
Ragnar Gíslason 
Ingunn Gíslason 
Jónbjörn Gíslason 
Sveinbjörn Gíslason 
Jón S. Gillis 
Mrs. J. S. Gillis 
Grímur R. Guðmundsson 
Pétur Guðmundsson 
Gísli Guðjónsson 
Hannes Gunnlaugsson 
Jón Gunnlaugsson 
Mrs. Sesselja Gottskálks- 
Son 

Páll Hallsson 
Björn Hallsson 
Mrs. Ásta Hallsson 
Miss Björg Hallsson 
Elín Hall 
G. H. Hjaltalín 
Maria P. Hallgrímsdóttir 
Thorleifur Hansson 
Mrs. Jóhanna Hall 
Brynjólfur Hólm 
Jón Hafliðason 
Jón Th. Hannesson 
Mrs. Jón Th. Hannesson 
Jón Hannesson 
Mrs. Oddný Helgason 
Mrs. A. Hope 
Haraldur Hjálmsson 
Eiríkur Isfeld 
G. J. Jóhannsson 
Ásm. P. Jóhannsson 
Mrs. Sigríður Jóhannsson 
Jónas W. Jóhannsson 
Kári Jóhannsson 
Grettir Jóhannsson 
Stefán Jóhannsson 
Gísli G. Johnson 
Ásmundur Johnson 
Oddfríður Johnson 
Bergþór E. Johnson 
Mrs. B. E. Johnson 
Þorl. Johnson 
Björg E. Johnson 
Bergþór K. Johnson 
Einar P. Johnson 
Gisli Jónsson 
Mrs. Gísli Jónsson 
Helgi Jónsson 
Friðlundur Johnson 
Magnús Johnson 
Sigurjón Johnson 
Sig. Júl. Jóhannesson 
Mrs. Jónasína Jóhannes- 
son 

T ónas .Tóhannesson 
Mrs. Ásm. Jóhannesson 
Mrs. H. Tóhannesson 
Biörg Jóhannessdóttir 
Jónas Jónasson 



22 


TÍMARIT ÞJÓDRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


DR. M. B. HALLDÓRSSON 

401 Boyd BIiIk. 

Horni Portage og Edmonton St. 

Stundar sérstaklega berklasýki og 
aftra lungnasjúkdóma. 

Skrifstofut.: 11-12 f. h. og 2-4 e. h. 
Sími 23 674 

Heimili: 46 Alloway Ave. 

Sími 33 158 


DR. A. V JOHNSON 

ísltMiKkur Tannlæknir 

212 Curry Bldg., Winnipeg 
Gegnt pósthúsinu. 

Sími: 23 742 Hiemilis: 33 323 


DR. B. H. 0LS0N 

216-220 Meclical Arts Bldg. 

Sími: 21 834 

Skrifstofutími: 3—5 e. h. 
Heimasími: 89 198 


DR. A. BLONDAL 

Met5ala- og skur'ðlæknir 

620 Medical Arts Bhlg., AVinnipeg 

Sími: 22 296 

Stundar sérstaklega kvensíúkdóma 
og barnasjúkdóma. 

Er að hitta kl. 10-12 f. h. og 3-5 e. h. 
Heimili: 

806 Victor St. Sími: 28 180 


DR. D. CARNET LECKIE 

Tannlæknir 

402 Power Bldg., Portage og Vanghan 

Sími 26 567 

WINNIPEG MANITOBA 


DR. JÓN STEFÁNSSON 

210-220 Medical Arta Bldg. 

Sími: 21 834 

Stundar eingöngu augna-, eyrna-, 
nef_ og kverkasjúkdóma. 

Skrifstofut.: 11-12 f.h. og 3-5 e. h. 
Heimili: 638 McMillan Ave. 
Sími: 42 691 


DR. C. H. VROMAN 

Tannlxeknir 


Phone 24 171 

505 Boyd Bhlg., Winnipeg 


1 

Drs. H. R. & H. 

W. TWEED 

Tannlæknar 

1 406 Toronto Genera 

1 Trusts Bldg. 

Cor. Portage Ave. 

og Smith St. 

Sími: 26 545 

Winnipeg, Man. 

Vitja bæði Gimli 

og Árborgar. 


G. S. THORVALDSON 

B.A., L.L B. 

Lögfræðingur 

701 Confederation Life Bldg. 
Winnipeg, 31an. Talsími: 24 587 


Vér höfum það sem þér þurfið, og 
ætíð þegar þér þarfnist þess, og á 
lægsta verði. í>að er markmið vort. 

ROBERTS DRUG STORES Ltd. 

(Átta búðir) 

Phones 27 057—28 195 



















AUGLÝSINGAR 


23 


Carl Jónasson 
Valgerður Jónasson 
Xngibjörg Jónasson 
Jón Jónatansson 
Steindór Jakobsson 
Sigríður Jakobsson 
Priðrik Kristjánsson 
Lúðvik Kristjánsson 
Mrs. L. Kristjánsson 
Hlaðgerður Kristjánsson 
Jakob Kirstjánsson 
Mrs. J. Kristjánsson 
Sr. Benjam. Kristjánsson 
Mrs. B. Kristjánsson 
Séra R. E. Kvaran 
Mrs. R. E. Kvaran 
Ragnheiður Kvaran 
Guðmundur Levy 
Hannes Líndal 
Björn Líndal 
Mrs. Svava Líndal 
Guðm. Magnússon 
Böðvar Magnússon 
Þóra Rósa Magnússon 
Steinunn Magnússon 
Agnar R. Magnússon 
Ari G. Magnússon 
Mrs. Jón Magnússon 
Mrs. Guðm. Magnússon 
Magnús Magnússon 
Filinía Magnússon 
Ingibjörg Magnússon 
Sr. Rúnólfur Marteinsson 
Mrs. Ingunn Marteinsson 
Jón Markússon 
Mrs. Margrét Markússon 
Jón Mýrmann 
Loftur Mathews 
Sigurður Oddleifsson 
Mrs. S. Oddleifsson 
Sigtryggur ólafsson 
Anna ólafsson 
Kristín ólafsson 
Benedikt ölafsson 
Mrs. Þ. ólafsson 
Hallfríður ölafsson 
Arnljótur Olson 
Jack Oliver 
Séra Philip Pétursson 
Hannes Pétursson 
Björg Pétursson 
Séra R. Pétursson 
Thorvaldur Pétursson 
Margrét Pétursson 
Ólafur Pétursson 


Hólmfríður Pétursson 
Pétur Jónas Pétursson 
Iíólmfríður Pétursson 
Óskar Pétursson 
Sveina Pétursson 
Ólafur Pétursson 
P. S. Pálsson 
Mrs. ólína Pálsson 
Margrét Pálsson 
Sigfús Pálsson 
Mrs. Guðrún Pálsson 
Stefanía Pálsson 
Mrs. S. Pepps 
Rannveig Stefánsson 
Ragnar Stefánsson 
Jónas Stefánsson 
Stefán Stephenson 
Rooney Stevens 
Jack Snydal 
Ragnhildur Snædal 
óvídá Sveinsson 
Guðrún Sveinsdóttir 
Ingibjörg Sveinsson 
Friðrik Swanson 
Mrs. Sigríður Swanson 
Hreiðar Skaftfell 
í'fagnús Skaftfell 
Jóhann Sigmundsson 
Mrs. Jóh. Sigmundsson 
Sigurbjörn Sigurjónsson 
Ingibjörg Sheffley 
Sigurþór Sigurðsson 
Randver Sigurðsson 
Halldór Sigurðssson 
Eyvindur Sigurðsson 
Guðbjörg Sigurðsson 
Guðrún Sigurðsson 
María Sigurðsson 
Eirikur Sigurðsson 
Mrs. Jódís Sigurðsson 
Sigurlaug Sigurðsson 
Guðmundur Sigurðsson 
Bárður Sigurðsson 
Mrs. Kristín Sigurðsson 
Sveinn Sigurðsson 
Pétur Sigurðsson 
Þ. Þ. Þorsteinsson 
Mrs. Þ. Þ. Þorsteinsson 
TT ai]dóra Thorsteinsson 
Jónas Thorsteinsson 
Örn Thorsteinsson 
Guðrún Thorsteinsson 
Ó. S. Thorgeirsson 
Mrs. J. W. Thorgeirsson 
Thorgils Thorgeirsson 
Jónas Thordarson 


Friðrik Thordarson 
Þuríður Thordarson 
Sófonias Thorkelsson 
Mrs. Jóhanna Thorkelsson 
Carl Thorlaksson 
Mrs. Carl Thorlaksson 
G. S. Thorvaldson 
Eiríkur Thorbergson 
Pétur J. Thomson 
Joseph T. Thorson, K.C. 
Jón Tómasson 
Sigurður Vilhjálmsson 

Deildin Snæfeli 
Churchbridge, Sask. 

Guðm. Árnason 
Eiríkur Bjarnason 
M. Bjarnason 
Konráð Eyjólfsson 
Jón Freysteinsson 
G. F. Gíslason 
Jón Gíslason 
E. Gunnarsson 
ólafur Gunnarsson 
Björn Hinriksson 
M. Hinriksson 
Kristján Johnson 
Árni E. Johnson 
Haildór B. Jónsson 
Helga S .Jónsson 
Pálína M. Jónsson 
Sigurður Jónsson 
Kristján Kristjánsson 
G. J. Markússon 
K. Oddsson 
Einar Sigurðsson 
Þorbergur Þorbergsson 

Félagsmenn dánir 
á árinu 

Séra Kjartan Helgason 
Reykjavík, Island 
Nikúlás Snædal 
Lundar, Man. 

Þorv. Þorvaldsson, 
Riverton, Man. 

Jón Eggertsson 
Halldór Jóhannesson 
Þórarinn ölafsson 
Sig. Sigurðsson 
Winnipeg, Man. 

Magnús Jónasson, Víðir 
Þórður Axdal, 

Wynyard, Sask. 


George Weston Limited 

Manufacturers of 

English Qirality Biscuits 

141 BANNATYNE AVE., WINNIPEG 




24 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISPÉLAGS ÍSLENDINGA 


HANNES PÉTURSSON 



ÓLAFUR PÉTURSSON 

Fjársýslumenn og- fasteignasalar 

608 Toronto General Trusts Bldgr. 
Portage Avenue Winnipeg 

Sími: 23 631 







Þessi auglýsing er keypt af 

J. T. THORSON, K. C. 


verzlunarfélagi í Winnipeg, er 

fslenxkur lögfrœtJIngur 


styrkja vill Þjóðræknisfélagið 

Skrifstofa: 411 PARIS BLDG. 

Sími: 24 471 


og votta því virðingu sína og 

vináttu. 




LINDAL & STEFÁNSSON 

Lögfræt5ingar og málafærslumenn 

Sími: 24 963 


- f 

708-709 Great West Permanent Bldg. 

356 Main Street 



WINNIPEG, MANITOBA 






A. S. KNIGHT & CO., LTD. 

503 Trust «V: Loan Blilg., Winnipeg 

Slmur: 88 400-88 488 

Selja allskonar vátryggingar: Bruna- 
Slysa-, Bíla-flbyrgðlr. Tryggja einnig 
gegn þjófnatH. innbroti og .ránum. 
AtJalumbotSsmenn: The Union Loan 
and Investment Co., Toronto General 
Trusts Bldg. Einnig má skrifa beint 
til þeirra eftir upplýsingum. 


PAULIN CHAMBERS CO. LTD. 

| Quality Biscuits and Confectionery 

Manufacturers 

WINNIPEG, MANITOBA 



WILSON CREGORY LUMBER 
CO. LTD. 



Skoðið hjá oss 

TIMBUR, GLUGGA, HURÐIR 

OG UNNINN BORÐVIÐ 

Verðáætlanir veitum vér með 
ánægju. 


DELICIOUS and 
REFRESHING 

















Féhirðis, Fjármálaritara og Skjalavarðar 
Þjóðræknisfélags íslendinga í Vesturheimi. 
yfir árið 1930 


REIKNINGUR FÉHIRÐIS 

yfir tekjur og gjöld Þjóðræknisfélags íslendinga í Vesturheimi 
frá 22. febr. 1930 til 21. febr. 1931 

TEKJUR: 

22. febr. 1930:— 

Á Landsbanka íslands .$ 58.34 

Á Provincial Bank of Manitoba . 3,155.23 

21. febr. 1931:— 

Frá fjármálaritara og skjalaverði . 533.80 

Fyrir “Selskinnu”-sjóð . 10.50 

Fyrir fyrirlestra Árna Pálssonar . 337.81 

Fyrir fundi J. J. Bíldfells . 48.00 

Frá Heimfararnefnd Þjóðræknisfélgsins . 180.65 

Fyrir auglýsingar í Tímaritinu . 2,883.48 

Sex ára vextir á Landsbanka íslands . 110.56 

Eins árs vextir á Provincial Bank . 110.55 

- $7,428. 

GJÖLD: 

21. febr. 1931:— 

Styrkur til íslenzkukenslu .$ 250.00 

Ritstjóra og ritlaun . 358.56 

Prentun á 11. árg. Tímaritsins . 715.28 

Prentun á 12. árg. Tímaritsins . 540.00 

Umboðslaun á auglýsingum . 720.90 

Bókakaup . 50.00 

Bókaskápur . 50.00 

Eldsábyrgð á bókum . 15.00 

Ábyrgðargjöld á embættismönnum . 16.00 

Styrkur til Falcon Athletic Ass'n . 105.46 

Ferðakostnaður og fundahöld . 160.30 

Ársþing og aðrar auglýsingar . 58.80 

Prentun á lögum fél., jólaspjöld o. s. frv. 136.00 

Ferðakostnaður yfirskoðunarmanns . 19.95 

Fundarsalsleiga fyrir ársþing . 40.00 

Gjöf til Árna Pálssonar . 400.00 

Fyrir verk unnið á ársþingi . 5.00 

Heiðursmedalíur . 10.50 

Löggilding, stimpill, fundarbók o. fl. 235.50 
































26 TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


Fjárhags aflið skapar 

TRYGGINGU 

THE CANADIAN BANK OF COMMERCE 

Stofnaður 1867. 


HÖFUÐSTÓLL OG VARASJÓÐUR 
$60,000,000 

EIGNIR SAMANLAGÐAR ROMAR 
$640,000,000 

(Samkvæmt skýrslu frá 30. nóvember 1931.) 

Sparifjár yðar, hvort mikið er eða lítið, verður gætt 
vel og gaumgæfilega í hverju hinna 773 útbúa vorra. 

14 útibú í Winnipeg- 


Canadian Livestock Co-Operative 

LIMITED 

UNION STOCKYARDS, ST. BONIFACE, MAN. 

1 sambandi við það standa eftirfylgjandi gripasamlög í Canada: 
Alberta Co-op. Livestock Producers Ltd. 

Saskatchewan Co-op. Livestock Producers Ltd. 

Manitoba Co-op. Livestock Producers Ltd. 

United Farmers Co-op. Company Ltd. 

Co-op. Federee De Quebec. 

Maritime Livestock Board Inc. 

Útsölustöðvar í: 

Exchange Bldg., Point St. Charles, Montreal. 

Union Stockyards, St. Boniface, Man. 

Fraser Ave., Vancouver, B. C. 

Oss langar til að nota þetta tækifæri til þess að þakka hinum mörgu við- 
skiftavinum vorum samvinnuna á þessu liðna ári og minna þá á jafnframt, 
að þetta er hinn eini samvinnufélagsskapur, sem bændur eiga ,er rekur 
sölu á kvikfénaði á þessum ofangreindu stöðum. 


I. INGALDSON, ráðsmaður. 







AUGLÝSINGAR 


27 


Fjármálaritara og skjalavarðarlaun . 300.00 

Kostnaður við útsendingu Tímaritsins . 77.95 

Símskeyti, frímerki fyrir féhirði . 15.67 

Skuggamyndir og leiga á vél . 46.95 

Víxilgjöld á bankaávísunum . 1-20 

Lán til Br. Þorlákssonar . 25.00 

Á Landsbanka íslands . 4.45 

Á Provincial Bank of Manitoba . 3,070.45 

- $7,428.92 


Árni Eggertsson. 

21. febr. 1931. Yfirskoðað og rétt fundið. 

B. B. Olson, B. Finnsson, yfirskoðunarmenn. 


SKÝRSLA SKJALAVARÐAR 
fyrir árið 1930. 


Seld 33 eintök af 11. árg. Tímaritsins . $ 49.50 

Seld 4 eintök af 10. árg. 4.00 

Sölulaun 40% af $53.50 .$ 21.40 

History of Iceland, 37 eint. á $2.00 . 74.00 

Sölulaun skjalavarðar 50 % af $74.00 . 37.00 

9. janúar, niðurborgun . 30.00 

Burðargjald undir Tímaritið . 55.07 

Burðargjald undir Tímaritið til íslands . 16.32 

Bankaávísun frá féhirði . 71.39 

Umbúðapappír og garn . 6.56 

Bankaávísan frá féhirði . 6.56 

Borgað til féhirðis . 39.10 


$205.45 $205.45 


SKÝRSLA FJÁRMÁLARITARA. 


Borgað af meðlimum félagsins .$302.30 

Borgað af deildum . 163.30 

Afhent féhirði, Á. Eggertssyni . $465.45 

Víxilgjald á bankaávísuun . -15 

Meðtekið frá meðl. deildarinnar “Frón” . 4.00 

Afhent féhirði deildarinnar “Frón’ . 4.00 


$469.60 469.60 





























28 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆIvNISFÉLAGS ÍSLENDTNGA 








AUGLÝSINGAR 


29 


YFIRLIT YFIR SJÓÐI FÉLAGSINS 


22. febr. 1930 Byggingarsjóður .$ 26.15 

21. febr. 1931 Vextir . .91 

- $ 27.06 

22. febr. 1930 Ingólfssjóður . 726.31 

21. febr. 1931 Vextir . 25.42 

- 751.73 

22. febr. 1930 Selkinnusjóður . 103.01 

26. febr. 1930 Borgað á ársþingi . 10.50 

21. febr. 1931 Vextir :. 3.97 

- 117.48 

21. fsbr. 1931 Innieign félagsins á bönkum . $2178.63 


Alls í sjóði . $3074.90 


SKÝRSLA YFIR EIGNIR FÉLAGSINS 


Tímarit I.—X, 3297 eintök, á 50c hvert .$1,648.50 

40% frá. 659.40 

- $ 989.10 

XI., 566 eintök á 75c hvert . 424.50 

40% frá. 169.80 

- 254.70 

Svipleiftur samtíðarmanna, 139 eintök á $1.50 hvert 208.50 

25% frá. 52.12 

- 156.38 

Bókasafn, skápur, ritvél o. fl. 335.50 

Ársæll Árnason: skuld . 373.37 

Selskinnusjóður . 117.48 

Byggingarsjóður . 27.06 

Ingólfssjóður . 751.73 

Pélagssjóður . 2,178.63 


1 sjóðum félagsins . 3,074.90 


Alls . $5,183.45 


21. febr. 1931. Yfirskoðað og rétt fundið. 

B. B. Olson, B. Finnsson, yfirskoðunarmenn. 

























Auglýsingaskrá Tímaritsins 


Bls. 

Bank of Montreal, The, Winnipeg .... 31 

Bardal A. S., útfararstjóri, Winnipeg 6 

Berryhill Drug Stores Ltd.. Wpg. 14 

Blue Ribbon Limited, Winnipeg . 12 

Blöndal, Dr. Ágúst, Winnipeg . 22 

Canada Bread Co. Ltd., Winnipeg .... 15 

Canada Paint Limited. Wpg. 12 

Can. Bank of Commerce, The, Wpg. 26 
Canadian Livestock Co-op. Ltd., Wpg. 26 
Canadian Pacific Steamships, Wpg. 28 

Coca Cola Co., Ltd., of Canada, Wpg. 26 

Dominion Business College, . kápa 4 

Drewry’s Limited, The, Wpg. 13 

Dunn Lumber Co., Ltd., T. R. Wpg. & 

Eaton Co. Ltd., The T., Wpg. 7 

Empire Sash & Door Co. Ltd., Wpg. kápa 2 

Félagatal Þjótiræknisfélagsins ... 3 

Fjárhagsskýrsla t»jót5ræknisfélagsins 25 

Frigidaire Sales Corporation, Wpg. 20 

Halldorsson. Dr. M. B. Winnipeg . 22 

Home Carpet Cleaners & Upholsterers 14 
Hotel Corona, Winnipeg ... 30 

Jamieson and Brown Ltd. Winnipeg.... 1 
Johnson, Dr. A. V., Tannlæknir Wpg.... 22 

Kiewel Brewing Co., Ltd. Winnipeg .... 28 

Knight & Co., Ltd., A. S. Winnipeg .... 24 

Leckie, Dr. D. Garnet, Wpg. 22 

Leland Hotel, Winnipeg . 14 

Lindal, K.C., W. J., lögfr.. Wpg. 24 

Manitoba Co-Operative Dairies Ltd. 8 

Manitoba Govt. Dept. of Agriculture kápu 3 
Modern Dairies Ltd. St. Boniface . 13 

North Star Oil Co. Ltd. Wpg. 2 

Ogilvie Flour Mills Co., Ltd. Wpg. 10 

Olson, Dr. B. H. Winnipeg .22 

Ónafngreindur Vinur í»jót5ræknis- 

félagsins . 11 

Ónafngreindur Vinur Þ»jó"öræknis- 

félagsins . 

Palm Dairies Limited, Winnipeg . 20 

Paulin Chambers Co., Ltd. Wpg. 24 


Bls. 

Pelissier’s Limited, Wpg. 30 

Pétursson, Hannes, fasteignasali, Wpg. 24 
Pétursson, ólafur. fasteignasali, Wpg. 24 

Pig&ly Wiggly Canadian Limited . 18 

Province of Manitoba Savings Office 14 

Rettie, Robert. Plumber, Winnipeg .... 11 

Roberts Drug Stores Lld., Wpg. 22 

Royal Bank of Canada, The Wpg. 4 

Royal Crown Soaps Ltd., Wpg. 10 

Seymour Hotel, Winnipeg . 15 

Standard Brands Ltd., Wpg. 16 

Stefansson, Björn. lögfr., Wpg. 24 

Stefánsson, Dr. Jón, auglæknir, Wpg. 22 

Stovel Co., Limited, The, W,pg. 10 

Success Business College, Wpg. 32 

Swift Canadian Co. Ltd. Wpg. 18 

Thorkelsson’s Box Manf., Ltd. Wpg. 8 

Thorson, K.C., J. T. Iögfræt5ingur, .... 24 

Thorvaldson. G. S. Iögfræt5ingur, Wpg. 22 
Tweed, Drs. H. R. & H. W. 

Tannlæknar. Wpg. 22 

United Grain Growers Ltd., Wpg. 9 


Vroman, Dr. C. H., Tannlæknir, Wpg. 22 
Vulcan Iron Works Ltd., Wpg. 2 

Western Pure Foods Ltd., Wpg. 28 

Western Paint Co., Wpg. 3 

Weston, George*, Limited. Wpg. 23 

Wilson Gregory Lumber Co., Ltd. Wpg. 24 
Winnipeg Hydro Electric System, Wpg. 5 
Wood & Sons Ltd., D. D. Wpg. 14 

í>jóöræknisfélag íslendinga I V.heimi 1 


HOTEL CORONA 

26 herbergi me'5 hatii. íbiitiir meh 
ha«i. 

Heitt og kalt vatn í hverju herbergi. 
Vib At5alstrætit5 á Notre Dame East. 
G. A. MURPHY, rát5smat5ur. 


Síml 25 237 


Wiimipeg, Man. 


Með virðingu frá 


PELISSIER'S Ltd, 

WINNIPEG, MANITOBA 

ölgerðarmönnunum alkunnu 

“COUNTRY CLUB BEER” 


“GOLDEN GLOW ALE” 
Fyrir bæjarpöntun símið 41 111 











































31 TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLBNDINGA 


EFNAHAGUR 

Hvert hinna 600 útibúa The Bank of 
Montreal, hvar sem þau eru sett, hafa 
bak við sig Höfuðstól og Viðlagssjóð 
hinnar sameiginlegu bankastofnunar, 
er nema rúmum $74,000,000, og eignir 
að auk, er nema $750,000,000 

Enginn viðskiftareikningur er svo 
smár eða stór, að The Bank of Mont- 
real geti ekki veitt honum viðtöku, og 
afgreitt hvern einstakan viðskiftamann 
með alúð og kurteisi. 


BANK OF MONTREAL 

Stofnaður 1817. 


Sameiginlegar eignir eru yfir $750,000,000. 





32 


TlMARIT ÞJÓÐRÆIvNISFBLAGS ÍSLENDINGA 





These Success Students (more than 500) were all enrolled in our 
Day School when this photo was taken. This represents about 
one-fourth of our total annual enrollment. 

Service and Success go hand in hand 
and because of its better service, the 
record of the Success Business Col- 
lege is one of remarkable growth and 
outstanding achievement. 

BEGIN YOUR SUCCESS COURSE 
NOW—YOU MAY ENROLL 
AT ANY TIME. 


Business College Limited 


D. F. FERGIISON, 

President and Manager 


W. C. ANGUS, C.A., 

Principal 


EDMONTON BLOCK, WINNIPEG, MAN. 

Cor. Portage Ave. and Edmonton St. Phone 25 843 

















AUGLÝSINGAR 


3^ 


VERTU EKKI AÐ FÁLMA 
FYRIR ÞÉR f MYRKRINU 


Hér er vegur til þess 

að verða ríkur 
áhættulaust. 

Hví skyldl hending ráða i fjársökum? 
safna auði áhættulaust, og stöðugt — án áhyggju yfir fjárfram- 
lagningunni. Þar að auki er fjöiskyldu yðar borgið þó þér dæj- 
uð snögglega. 

The Great'West 
Prosperity Policy 

Til dæmis — maður 25 ára gamall greiðir $313.50 á ári. ..Við 60 
ára aldur getur hann dregið út $100.00 á mánuði hverjum það sem 
eftir er æfinnar, auk hins samansafnaða arðfjár. 

Tryggið framtíð yðar. Komist í samband við oss. 

B. DALMAN 

SELKIltK, MAN., 
umboðsmaður. 


™ GREAT WEST LIFE 

ASSURANCE COMPANY 

HEAD OFFICE - - - W I N N I P E G. 

O 











34 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 



FULLKOMIN FJÁRHAGSTRYGGING. 

KURTEIS AFGREIÐSLA 
ÞÆGILEGUR STAÐUR. 

ÁVfSANIR MÁ GEFA Á ALLAR INNSTÆÐUR. 

SPARIÐ í SPARISJÓÐ 

Skrifið eftir bæklingi er skýrir hvaða 
óviðjafnanlega tryggingu að stofnunin 
veitir fyrir öllum innstæðum. — — — 

UNION TRUST COMPANY 

LIMITED 

Main and Lombard Sts. 


WINNIPEG. 


























The 


Empire Sash & Door Co. Ltd. 

Hin ábyggilegasta timbur verzlun 

LUMBER 

SER VICE 

COURTESY 

QUALITY 


Seal-O-Felt, Insulation og Sound Deadener, 
Gluggar, Hurðir, Allskonar Unnið Timbur, 
Veggklæðningar, Harðviður og Gólfefni. 


1_____ 

Finnið oss áður en þér festið kaup 

Vér seljum og mælum með Dry 

annarsstaðar. 

Insulin. 

Talsími: 26 356 

Winnipeg 

Skrifstofa: 

Afgreiðsla: 

á 5. gólfi Bank of Hamilton Bldg. 

Henry og Argyle 







Welcome - - 
Visitors to Winniþeg 



\ Dominion Business College 

CTheMali. WiNNIPEG. 

taa-- 


ww 


May we take this opportunity to ex- 
press our appreciation of the splendid 
part our citizens from the noble little 
isle of Iceland have played in th.e de- 
velopment of the West. Of high ideais, 
industrious and persevering, firm in 
resolution and in courage, this great 
race has contributed to Canadian life 
gifts of inestimable benefit to the up- 
building of our glorious country—gifts 
unsurpassed by any other nation re- 
presented in the Dominion. 


We, as a college, have also endeavored to contribute at all 
times the finest and best in training and in precept to our 
young people in our happy task of preparjng them to become 
useful and worthy citizens. A business training is the most 
rapid and certain méans to self-support and satisfying ac- 
complishment. 

Business firms have proved the ability of our graduates 
in Bookkeeping, Sten'ography, Clerkship, Accountancy. They 
know that they will receive highly skilled service from any 
graduate we recommend, That is the reputation the Domi- 
nion Business College has. Ask any business man you know. 

DOMNION 

BUSINESpQ3UEGE 


Branches in 


The Mall — Winnipeg 

Elmwood, St. James, St. John’s 
























